ሕገ መንግሥታዊ መርሀሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


3.2. መርሆዎች፣ 
3.2.1.የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሉሌዓላዊነት፣ 


፡- የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግስት ከሚመራባቸው መሠረታዊ መርሆዎች ውስጥ ቀዳሜሟው 
የሌዓላዊነት ጥያቄን የሚመልስ ነው፡፥ ሉዓላዊነት ደግሞ የማይገደብና የማይጠየቅ 
የመጨረሻው ስልጣን ባለቤትነት ማለት ነው፤ በሌላ አነጋገር የሉዓላዊነት ጥያቄ የሰልጣን 
ጥያቄ ነው፡፡ የኢትዮጵያን የረጅም ታሪክ ስንመለከት ነገስታቱና አፄዎቹ የሉዓላዊ ሰልጣን 
ባለቤቶች ነበሩ፥፡ የነገስታቱ ቃል ከሕዝብ ድምፅ ይልቅ ተደማጭነት ነበረው፤ የደርግ 
መንግስም የነገስታቱን ሊዓላዊነት ቀምቶ በ"፤ሠራተኛው ፓርቲ" ስም በእጁ ጠቀለለ፡፡ 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት 
ተነጥቅውት የነበሩትን የስልጣን ባለቤትነት ያስመለሰ ነው፡፡ ለዚህም ነው የሕገ-መንግስቱ 
አንቀጽ 8 ብሔሮች፥ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ብሎ 
የሚደነግገው፡፡ የሕዝቡ ሌዓላዊነት የሚገለፀው ደግሞ በሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ ወይም 
በውክልና መሆኑን ይኸው አንቅጽ በግልጽ አስቀምጧል፡፡ 


ኢትዮጵያ እንደ አንዳንድ የምዕራባውያን ቀደምት ፌዴሬሽኖች የአንድ ብሔር ወይም 
. ሕዝብ ሀገር አይደለችም፡፡ ይልቁንም፣፥ የራሳቸው ቋንቋ፣ ባሕል፣ ታሪክ፣ መልከዓ-ምድራዊ 
አሠፋፈርኖ ባህላዊ. አስተዳደር የነበራቸው በርካታ ብሔሮች፣፥ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
የሚኖሩባት ሕብረ ብሔራዊ አገር ናት፡፡ ቀደም ባሉት ሥርዓቶች ግን እነዚህ ብዙህ 
ሕዝቦች ማንነታቸው ተክዶኒ መብታቸው ታፍኖና ተጠቃሚነታቸው ተነፍጎ እንዲኖሩ 
የተገደዱበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ ይህንንም በመቃወም፣ በተለያዩ መንገዶች ባደረጉት 
ተቃውሞና ትግል ኢ-ዴሞክራሲያዊ የነበረውን ሥርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በትባበረ 
ክንዳቸው አስወግደውታል፡፡ 


ሥለሆነም ኢትዮጵያን እንደ አዲስ በመገንባት ሂደት የአገሪቷን ብዝሀነት እውቅና 
መስጠት ቀዳሚ ተግባር መሆኑ ታምኖበት ነበር፡፡ በኢትዮጵያ ጥሬ ሀቅ የሆነውን ብዝሀነት 
በመካድ ጠንካራ አገር መመስረት የማይቻል መሆኑን የፖለቲካ ታሪካችን አሳይቶን 
አልፏል፡፡ በመሆኑም፣ ሳንበታተን እንደ አንድ አገር መቀጠል ካለብን የነዚህን ሕያው 
የሆኑ አካላት ማንነትና ሕልውና እውቅና መስጠት ይገባ ነበር፡፡ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ 


10 


ኣ፦+፦ላ ኣሪ ጻኣጓላ 3. ዘፌ ህብ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሀ'ዎችና ሴኩላሪዝም ዒፇሃ ፍ 2 ይ 


'፲ ጀና ሕዝቦቿ ውጭ 
መንግሥትም ያደረገው ይህንኑ ነው፡፡ በቅድሟያ ከብሔሮቿ፣ ብሔረሰቦቷነ ሖ ገዘ 
ሀሥልጣን የ መጨረሻው 


ሕገ 


ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለመኖሯን አወጀ፡፡ ይህ ከሆነ ደግሞ፣ 
ምንጭ ሊሆኑ የሚገባው እነዚሁ የአገሪቱ ዝሌሮምች፡ #»ሌሪሰጋፖፓና *ኀ7/ያቻ ና-ቸው፡፡ 
መንግሥቱ የሕዝቦችን የሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤትነት የፌዴራል ሥርዓቱ መሠረታዊ 
መርህ በማድረግም በቡድናዊ ማንነቶች መብት ዙሪያ ሲነሱ የነበሩ 
ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል፡፥፡ የሕዝቦችን መብቶች በማፈን ነገስታትን ከነቢያት እኩል 
ሲያስቀምጡ የነበሩ የዘውድ ሥርግቶችና የሰው ሕይወትን ከዕቃ በታች ይመለከት የነበረ 
የደርግ ስርዓት ታሪክ ያሳለፉ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሌዓላዊ ስልጣን ባለቤት ብሔሮት፡ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ናቸው የሚለውን ድንጋጌ ሊቀበሉ አይችሉም ነበር፡፡ በዚህም 
ምክንሮሆት ነው ተንኮታኩተው እስከናካቴው ሊወድቁ የቻሉት፡፡ 


ተጨባጭ የዴሞክራሲ 


3.2.2. የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት፣ 


ቅደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው፣ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በአገራቸው የፖለቲካ፣ 
ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ሚና አልነበራቸውም፤ በአጭሩ፣ ከፖለቲካው 
የተገለሉሌ፣ ከኢኮኖሚው ተጠቃሚ ያልነበሩና በማኅበራዊ ሕይወታቸው እጅግ የተጨቆኑ 
ሆነው ቆይተዋል፤ በሀገራቸው ጉዳይ ባይተዋር እንዲሆኑ ተገደዋል፡፡ ይህን ሁኔታ 
በመቀየር መብቶቻቸውን፣ ነጻነቶቻቸውንና ጥቅሞቻቸውን ለማስጠበቅ ሁሉም ብሔር 
ብሔረሰቦች በርካታ መስዋዕትነትን የጠየቀ ረጅምና መራር ትግል ማሳለፍ ነበረባቸው፡፡ 
ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ የተገኘው ነፃነትም ሕዝቦች የራሳቸውን ፅድል በራሳቸው እንዲወስኑ 
በር የከፈተ ነበር፡፡ 


ስለሆነም የአዲሱቷ ኢትዮጵያ ምስረታ በሕዝቦቿ ፈቃድና ስምምነት ላይ መቆሙ ው: 
ሆነ፡፡- ይህ እንዲሆን ደግሞ አዲሱ ሥርዓት የሕዝቦችን የራስን ፅድል በራስ የመወሰን 
መብት መሠረት በማድረግ መመስረት ነበረበት፡፡ በሕገ መንግሥቱ መግቢያ ላይ 
የተቀመጡት ሀረጎችም፣ ሕገ መንግሥቱ የአገራችን ብሔሮች፥ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
ስምምነት ውጤት መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል፣ በሌላ አገላለጽጸ፣ ብሔር ብሔረሰቦች 
የአገሪቷ ባለቤቶች መሆናቸውን ያበስራል፡፡ ይህንን ለማስረገጥም፣ የህገ መንግሥቴ አንቅጽ 


88. ብሔሮች፥ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶች መሆናቸውን 


ሕገ መንግሥታዊ መርሀ'ዎችና ሌኩላሪዝም 


ያስቀምጣል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ እነዚህ ሕዝቦች የራሳቸውን ዕድል በራሳችው የመወሰን 
መብት እስከ መገንጠል ድረስ ያላቸው መሆኑ በአንቀጽ 39 ላይ ተገልዷጺል፡፡ 


የፌዴራል ሥርዓቱ አወቃቀርም ይህንን የብሔር ብሔረሰቦችን የራሰን ዕድል በራስ 
የመወሰን መብት መርህ መሠረት በማድረግ የተዋቀረ መሆኑን ከሕገ መንግሥቱ የተለያዩ 
አንቀጾች መረዳት ይቻላል፡፥፥፣ የክልሎችን አወቃቀር የሚገልፀው ኣንቀጽ 46 እና 
የፌዴሬሽኑን አባላት የሚገልጸው አንቀጽ 47 ክልሎች ማንነትን መሠረት አድርገው 
እንደሚዋቀቅሩና በክልሎች ውስጥ ያሌ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን ክልል መመሰረት 
እንደሚችሉ ይገልጻሉ፡፡ በአንቀጽ 48 የተቀመጠው የክልሎች አከላለል ለውጦች 
አወሳሰንም የሕዝብን ፍላጎት መሠረት በማድረግ የሚከናወን መሆኑን ያመለክታል፡፡ ሰለ 
ሥልጣን አካላት አወቃቀር የሚገልፀው አንቀጽ 50 እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት 
ተግባርና ኃላፊነት፣ አወቃቀር፣ ውክልናና አሠራር ሌሎች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን 
መብት ተግባራዊ የሚደረጉበትን አሠራር የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ 


3.2.3. የሕገ መንግሥት የበላይነት 


የሕግ የበላይነት ስንል ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም ማለት ነው ማንም ሰው 
በሕገ መንግሥቱ የተቀመጡትን የግልና የቡድን መብቶችና ነፃነቶች, መግፈፍ፣ መሸራረፍ 
ወይም መጨፍለቅ አይችልም ማለት ነው፣፤ በሕገ መንግሥቱ የተቀመጡትን የስልጣን 
ገደቦችና የመንግሥት አሠራር ሥርዓቶች ሊያከብር ይገባል ማለት ነው፤ ለሚሰራው ሥራ 
ሁሉ በሕገ መንግሥቱ ማዕቀፍ ተጠያቂ ነው ማለት ነው፡፡ የሕገ መንግሥት የበላይነት 
ሲባል በሕግ መምራት ማለት ሳይሆን፣ የሥልጣን መገደብን፣ በሕግ ፊት እኩል መሆንን፣ 
የሕግ አተጋባበር ሥነስርዓት መጠበቅንና የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበርን 
መሠረት ያደረገ ሥርዓት መኖር ማለት ነው፡፡ የሕገ መንግሥት ወይም የሕግ የበላይነት 
በሌለበት ሁኔታ ሊኖር የሚችለው የሰዎች የበላይነት፣ ይህም ማለት ጉልበትና ኃይል 
. ያላቸው ሰዎች የበላይነት ነው፡፡ ሁሉም ሰው በሕግ በማይጠየቅበት ሥርዓት ተጠያቂ 
ያልሆነው ወገን እንደፈለገውና እንደሻው ማድረግ ይችላል ማለት ነው፡፡ በታሪክም 
ገዢዎችና ሕግ አንድና አንድ የነበሩበት ጊዜ ነበር፡፡ ስለሆነም ሕግ ማለት የገዢው 
ፍላጎትና ፈቃድ ማለት ነበር፡፡ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


የኢፌዴርራ ሕጉመንግስት ከቆመባቸው ምሶሶዎች ውስጥ አንዱ የሕገ-መንግስት 
የበላይነት ነፀ፡፥ ሕ1ጉመንግስት የበላይ ሕግ ነው የሚባልበት ምክንያት ሕጉመንግሳ 


በሰዎች ወይም በበታች ሕጐች፣ ልማዶች ወይም አሠራሮች የሟጣስ ከሆነ የዜጐተት 


መብትና ግዴታ ስለሚሟጣስ እንዲሁም የመንግስት ስልጣንና አሠራር ገደብ። ከ1 
ስለሚያጡ ነው፡፥ ስለሆነም ሕገ-መንግስቱን የሚቃረን ማናቸውም ሕግኘ፣ ልማድና 
መንግስታዊ ውጡሳኔ ትፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ ከሕገ-መንግስቱ ድንጋፉ# የምንረዳው 
ትልቁ ነጥብ ዜጐች ሕገ-መንግስቱ ያጐናፀፋቸውን መብቶች ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሕጉ 
መንግስቱ ተጥሶ ቢያገኙትም ሕጉመንግስቱን ለመጣስ የተነሳውን ሃይል የማስቆም 
መብትና ግዴታ ተሰጥቷቸዋል፡፡ 


በተመሳሳይ መልኩ የመንግስት አካላትና ባለስልጣኖች ሕገ-መንግስቱ በዝምታም ሆነ 
በድርጊት ሲጣስ መመልከት እንደሌለባቸውም ጭምር የሕገ-መንግስቱ ድንጋጌ ያሳስባል፡፡ 
በአጠቃላይ የሕጉመንግስቱ የበላይነት በሚከተሉት ሦስት መንገዶች ሊጠበቅ ይችላል፡፡ 
የመጀመሪያው ሕገ-መንግስቱን በማክበር ነው፤ ይህም የሚገለፀው የሕገ-መንግስቱን 
መንፈስ የሚፃረር ማናቸውንም ድርጊቶች ባለመፈፀም ወይም እንዲፈፀም ባለማድረግ 
ነው፡፡ ሁለተኛው ሕገ-መንግስቱን በማስከበር ነው፤ ይህም የሚረጋገጠው ከማናቸውም ሕገ- 
ወጥ ኃይል በመከላከል ነው፡፡ ሦስተኛው ለሕገ-መንግስቱ ተገዥ በመሆን ነው፤ ይህም 
የሚገለፀው ሕገ-መንግስቱ ይሁን ያለውን በማድረግና ይሁን ያላለውን ባለማድረግ ነው፡፡ 
ሕገ-መንግስቱን ስለማክበር፣ ስለማስከበርና ለሕገ-መንግስቱ ተገኝቦ ስለመሆን የተደነገገው 
ሁሉ የወደፊቱን የሚያመላክቱ ሲሆን ልማዳዊ አሠራሩ ግን ያለፈ፣፥ የቆየና ስር የሰደደ 
መሆኑን ያመላክታል፤ ስለሆነም ከሕገ-መንግስቱ ጋር ስለሚጋጩ ልማዶች፥ ባህሎችና 
ወጐች የተቀመጠው ድንጋጌ ወደፊት እንዳይፈፀም የሚያስጠነቅቅ ሳይሆን በመደረግ ላይ 
ያሉትን ባህላዊ አሠራሮች፣ አስተሳሰቦችና አባባሎችን የሚለውጥ ነው፡፡ 


- 32.4. እኩልነትና ፍትሃዊነት፣ 


አንድ የጋራ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መመስረት ያስፈለገበት አንዱና 
ዋነኛው ምክንያት፣ የህዝቦችን የፖለቲካዊ እኩልነት መብት ለማረጋገጥ ነው፡፡ ህገ- 
መንግስቱ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ የመፍጠር ዓላማ የሚሳካው የግለሰቦችና የብሄር 





ር ችን ል 
41 5 ቃለን ያ.-ሎ 2 ረን አ ድና ፈያ 





ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ብሄረሰቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በእኩል ደረጃ ሲከበሩና ሲረጋገጡ እንደሆነ 
ያስቀምጣል፤፡ የህገ-መንግስቱ መነሻ ሃሳብም በህዝቦች መካከል በመፈቃቀድ ላይ 
የተመሰረተ ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መፍጠር የሆነውም ይህንኑ የህዝቦችን 
መብትና ነፃነት በማክበር ነጡ፤ አንድነቱ ዘላቂ ሆኖ ሊቀጥልና ሊጠናከር ካስፈለገም 
የዜጎችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጣክበርና ማረጋገጥ ተገቢ ይሆናል፡፡ ይህንንም 
ታሳቢ በማድረግ ህገ-መንግስቱ በምዕራፍ ሦስት ክፍል አንድ እና ክፍል ሁለት በርካታ 
የስብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በዝርዝር ደንግጓል፣፤ ከሰብዓዊ መብቶች መካከል 
የህይወት መብት፣ የአካል ደህንነት መብት፣ የነፃነት መብት፣ የእኩልነት መብት እንዲሁም 
የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት፣ በዋናነት ሲጠቀሱ፣ ከዴሞክራሲያዊ መብቶች 
መካከልም ሃሳብን በነፃነት የመያዝና የመግለጽ መብት፣ የመምረጥና መመረጥ መብት፣ 
የመሰብሰብና ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነት፣ የመደራጀት መብት፣ የመዘዋወር መብት 
እና የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብትን ለአብነት ያህል መጥቀስ ይቻሳላል፡፡ 


በተለይ በሃገራችን ያሉ በርካታ ብሄር ብሄረሰቦች ቀደም ሲል ለዘመናት ትንሰራፍቶ 
በነበረው የፀረ-ዴሞክራሲ አገዛዝ ከፍተኛ ጭቆናና አድልዎ  ተፈጽሞባቸዋል፤ 
ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ታፍኖ ለአሰቃቂ እንግልት ተዳርገዋል፡፡ በዚህም ምክንያት 
የህዝቦች እኩልነትና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በአዲስ መልክ ለተመሰረተው 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት ምሰሶ እንዲሆን ማድረግ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነበር፡፡ 
ፌዴራላዊ የመንግስት አወቃቀራችንም ይህንን መርህ መሰረት አድርጎ መዋቀሩ በጊዜው 
የነበረውን ጭቆናና አድልዎ ለማስወገድና በፀረ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ምክንያት በአገራችን 
ይፈጠር የነበረውን አጠቃላይ ብተናና የርስ በርስ እልቂት ለማስቀረት ወሳኝ ጉዳይ ነበር፡፡ 
በአዲስ መልክ በተመሰረተው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብሄሮች፥ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 
የልዓላዊ ስልጣን ባለቤት እንዲሆኑ ትደርጓል፡፡ በህገ-መንግስቱ አንቅጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 
2 አማካኝነትም ሁሉም ህዝቦች ቋንቋቸውን የመጠቀምና የማዳበር፣ ባህላቸውን የመግለጽና 
የማስፋፋት፣ እንዲሁም ታሪካቸውን የመንከባከብ እኩል መብት እንዲኖራቸው ተደርጓል፡፡ 
ከዚህም በተጨማሪ ማንኛውም ብሄር ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር እኩል 
መብት እንዳላቸውና በክልልና በፌዴራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ 
በእኩልነት መወከል እንዳለባቸው ንዑስ አንቀጽ 3 ይደነግጋል፡፡ 


ም መ ፡ መ ር ናክ 
ኳ. ኢ ያረ 6 ከሚለ) የ... 
ሕገ መንግሥታዊ መርሀሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም ርው ም መን 


ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች እኩል የልማት እድል እንዲኖራቸው ከተፈለገ በቅድሟያ 
አካባቢያቸውን የማስጉዳደር እኩል ፅድል ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ሁሉም ህዝቦች ያለምንም 
አድልዎ ራሳቸውን ማስተዳደር ሲችሉ ብቻ ነው የልማት እኩል ዕድል ሊኖር የሟችለው፡፡ 
ህጉመንግስታችን ለያንዳንዱ ብሄር ብሄረሰብ ራሳቸውን የማስተዳደር መብት የሰጠበት 
ምክንያትም ይህንን እኩል የመልማት መብት ለማረጋገጥ በማሰብ ነው፡፡ ሌላው ለህዝቦች 
እኩል የመልማት መብት መረጋካጥ ቁልፍ የሆነው ጉዳይ በፌዴራልም ሆነ በክልል 
መንግስታት የሚያከናወኑ የልማት እንቅስቃሴ ሁሉንም የሃገራችንን ህዝብ እኩል ተጠቃሟ 
በሚያደርግ መልኩ መፈጸም ነው፥፥ ይህ እንዲሆን ህገመንግስታችን በቀጥታና በተዘዋዋሪ 
በርካታ ድንጋጌዎችን አስቀምጧል፡፡ 


የልማት መብትን አስመልክቶ ህገመንግስቱ በአንቀጽ 43 'የኢትዮጵያ ህዝቦች 
በአጠቃላይ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተናጥል 
የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻልና የማያቋርጥ አድገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው" 
ሲል በግልጽ ያስቀምጣል፡፡ ይህንን የህዝቦችን የልማት መብት ለማረጋገጥም በማሰብ 
የኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች በተደነገጉበት አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 1፣ 2 እና 4 ላይ ህገ- 
መንግስቱ በመንግስት ላይ ግዴታዎችና ሃላፊነቶችን ያስቀምጣል፡፡ 


እነዚህ ሶስት ንዑሳን አንቀጾች እንደሚከተለው ይነበባሉ፡ - 


፲. መጋ2ፅ”ት- ታራራም ጴጥዖምጵያውያ2. ዖሃገሪድታ. ዖታጠራሦመ 
ሪውፇሥ፦ኖ ሥዕያጉት ተጠቃሟዎም ያሟሆኑ/?ት# መጋ7ድ ዖመፇዖጎ 
ኃ4ይ2፦ታፖ #44ቋያፖ፡፡ 

23 መጋግዕም ዖዲተፖሥጵዖያውያ22 ዖጴኦጾኖ"ምሟ ሁኔታዎቻ 4ማሻት፲ፓልሷ 
ጳኋ3#ሯል ልፈድጂ ጳ#፪ኖራቸው 4ሟሮድረሃኖ #ሇት ፍትሃዎ ፅያሆዕ 
መጋ2ሮድ ዖሟ#ፉደዴልጳ/ት2 ሁዷፍታ ዖማመቻፖት #ዷጻታ አሕለያት፡፡ 

ፈ ያኋጴ.ሮድ7” ወደኃጎ 4ፇሩ  #ቴይሮን።፦ጽ  ብሌሔረሰቦቸችኖ  ሀሃዝቦቻ 
መ22ዕ/7- ልደ ራ.ጋ፤ ይደረ.ጋልጳ፡፡ 


እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌዎች ሁሉም የሃገራችን ብሄር፣ 





ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩል የመልማትና ከልማቱም የመጠቀም ዕድል እንዳላቸው የሚገልፁ 
ናቸው፡፡ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በምንመለከትበት ጊዜ ሁሌም ብሄር ብሄረሰቦች እኩል 
የሆነ የሰለጠነ የሰው ሃይል፣ የተፈጥሮ ሃብት፣ የተመቻቸ መልከዐ-ምድር እንዲሁም 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


የማህበራዊ መሰረተ-ልማት አውታሮችና አገልግሉቶች የሌላቸው በመሆኑ ፍፁም እኩል 
በሆነ ደረጃ ከልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ አይቻልም፡፡ ነገር ግን በተቻለ መጠ? 
ባላቸው አቅምና ሁኔታ ማስመዝገብ የሚችሌትን ልማት ለማግኘት የሚያስችላቸውን እኩል 
እድል እንዲያፕኙ ማድረግ ግን ተገቢ ነው፡፡ ህገ-መንግስቱም በአንቀጽ 89 ቁጥር 2 ሳይ 
ለመንግስት የሰጠው ሃላፊነትና ግዲታ ይህንን ሁሌም ዜጋ ያለውን የልማት አቅም 
ለመጠቀም የሚያስችል እኩል ዕድል እንዲኖረው የማድረግ ነጦ፡፡ 


በተለይም በሃገራችን እየተገነባ ባለው የነፃ ገበያ ስርዓት ዜጎች ኑሯቸውን ለማሻሻል 
እኩል ዕድል እንዲኖራቸውና በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ሁሉም ዜጋ በየደረጃው ከልማቱ 
ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የህገ መንግስቱ አንቀጽ፳ 
898 ቁጥር 1 የፌዴራል መንግስቱን የሚጠይቀውም የሚያቀርባቸው ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲሁም የመሰረተ ልማት አውታሮች ሁሉንም የሃገሪቷ ዜጎች 
በእኩል ደረጃ ተጠቃሚ ከማድረጋቸውም ባሻገር ሁሉም ዜጋ ከልማቱ ተጠቃሚ 
የሚሆንበትን ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥር ነው፡፡ ሌላው ከዚህ ጋር ትያይዞ መታየት ያለበት 
ጉዳይ በአንቀጽ 89 ቁጥር 4 የተጠቀሰው ነው፡፡ በሃገራችን በተለይም ደግሞ በድንበር 
አካባቢ ያሉ ህዝቦች በአንድም ሆነ በሌላ የታሪክ አጋጣሚ በልማት ወደ ኋላ የቀሩበት 
ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ እነዚህን አካባቢዎች ከቀሪው የሃገሪቷ አካባቢዎች እኩል የልማት 
ተጠቃሟ እንዲሆኑ ለማድረግ በተለየ መልኩ ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ህገ- 
መንግስቱ ይገልፃል፡፡ 


ሌላው በሕገ መንግስቱ የተቅመጠው የፆታ እኩልነት የማረጋገጥ ዓላማ የሴቶች 
መብቶች መሠረታዊ የዴሞክራሲ/የእኩልነት/ መብቶች በመሆናቸው በሕገ መንግስታችን 
ጥበቃ ከመደረጉ ባሻገር በተግባራዊ እንቅስቃሴም እንዲገለፅ አስችሏል፡፡ በመሠረቱ 
ደሴቶች የእኩልነት መብት መረጋገጥ የአንድ አገር እውነተኛ ዴሞክራሲ መመዘኛዎች 
አንዳ ተደርጐም ይወሰዳል፡፡ በዚህ መነሻ ሕገ መንግስታችን ያለፈውን ያረመ፣ የተዛባውን 
ያስተካከለ፣ የቀጣይንም ያስቀመጠ በመሆኑ የሴቶች ሁለንተናዊና ዘላቂ ለውጥ መረጋገጥን 
በማይናወጥ መሠረት ላይ የጣለ ተራማጅ የቃል ኪዳን ሠነድ ነው፡፡ 


እገ መንግሥታዊ መርሀሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 
፲ኒ ፆ 





መብቶች፣ ነጻነቶች ጥቅሞች፣ እድሎች ወዘተ 


በኢፈዴሪ ህገመንግስት እውቅና ቦገኙ ; ገ 


በየትኛውም መስክ ጾታን መነሻ ያደረገ አድለ'" ሳይፈጸም ሰደትን ክባ ።። 
እንዲያደርጉ የተለያዩ ድንጋጌዎች ተካተውባቸዋል፡፡ ከዚህ አንፃር ሊወሰዱ ከሟትሉ 
አንቀጾች አንዱ በህገመንግስቱ አንቀጽ 25 እውቅና ያገኘው የሴቶች እኩልነት 4 
ነው፥፥ ከዚህ በተጨማሪ በሕገመንግስቱ ሴቶችን በሚመለከት የተሟሉ የእኩልነት መብቶት 


" ቶች - ሣ ቱ 
በምእራፍ 3- አንቀጽ 35 ላይ ደንግጓል ፡፣ ይህ አንቀጽ ሴቶች  ህጉመንግስ 


ባረጋገጠላቸው መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገድ ከወንዶች ጋር እኩል መብት 
እንዳላቸው ይደነግጋል፤፡፣ እንዲሁም ሴቶች በጋብቻ ህይወት ከወንዶች ጋሮ አኩል 
መብት እንዳላቸው አስቀምጧል፡፡ በዚህም መሠረት ለጋብቻ ዕድሜ የደረሱ ወንድኖ ሴት 
በዘር፥ በብሔር፥ በብሔረሰብ ወይም በሀይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው የማግባትና 
ቤተሰብ የመመስረት መብት እንዳላቸው ይደነግጋል፡፡ በተፅዜማሪ ሕገመንግስቱ አንቀጽ 
55(4) ሴቶች በእኩልነት እንዳይሳተፉ እንቅፋት የሆኑትንና ጉዳት የሚያስከትሉባቸው 
ህጎች ወጎችና ልማዶች እንዳይፈጸመ- ከልክሏል፡፡ በዚህም መሰረት የቤተሰብ ህግ 
በዜግነትና በጡረታ መብት ላይ ተደንግጎ የነበረው የአድልዎ ሁኔታና የህግ ማአቀፎች 
ተሸረው በምትካቸው የሴቶችን እኩልነት በማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች 
የሚያረጋግጡ ህጎችና ፖሊሲዎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ ከእንግዲህ የሚወጡ 
ህጎችም ሆኑ ፖሊሲዎች ከፍ ብሎ ለተጠቀሰው የህገመንግስቱ የእኩልነት ድንጋጌ ጋሮ 


የማይጋሬጨ ሆነው እንዲወጡ ያስገድዳል፡፡ 


ሀገ መንግስቱን መሰረት በማድረግም እኩልነትን ለማረጋገጥ የሚወጡ የተለያዩ 
ሰነዶች(ለምሳሌ ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ፣ የሴቶች የእድገትና የለውጥ ፓኬጅ) 
ከሁለት አቅጣጫዎች አንፃር ታሳቢ በማድረግ እንዲወጡ ተደርጓል፡፡ አንደኛው አቅጣጫ 
አሁን ባለንበት ሰርዓት የተለመደው ዓይነት አድሎና ጭቆና እንዳይካሄድ መከላከል ሲሆን 
ሁለተኛው አቅጣጫ እስከዛሬ የተፈጸመው ታሪካዊ ጭቆናና አድሎ ያደረሰውን ጥፋትና 
ጉዳት የሚታደግ የልዩ ድጋፍ ስትራቴጂ በየደረጃው ተፈጻሚ እንዲሆን ማድረግ ነው:. 
በዚህ ረገድ የኢፌዴሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 35065) ሴቶች በበታችነትና በልዩነት 
በመታየታቸው የደረሰባቸውን የታሪክ ጠባሳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ጠባላ 
እንዲሸርላቸው በተጨማሪ የድጋፍ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት እንዳላቸው 





ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ደን ያኀል፡፣: የዚህ ንዑስ አንቀጽ ዋና ዓላማ የሴቶች የእኩልነት ጥያቄ በሕግ በመደንገግ 


ብቻ ሊፈታ እንደማይችል የሚያሳይ ሲሆን የሴቶችን (እኩልነት መብት በተግባር 
ለመተርጎምና የሴቶችን ተሳትፎ  በማህበራዊ፥ በኢኮኖሚያዊና በፖለቲካዊ መስክ 
ለማጠናከር እንዲቻል የሴቶችን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ተጨማሪ እርምጃዎች መውሰድ 
አስፈላጊ መሆኑን በአፅንኦት ታሳቢ የደርጋል፡፡ 


3,3. እምነቶችና ዕሴቶች፣ 


ሁሌሉም ሕገ መንግሥቶች ማለት ይቻላል የሚከተሏቸው የራሳቸው የሆኑ እሴቶች 
አሏቸውጡ፡፡ እነዚህ እሴቶች ደግሞ የሕገ መንግሥቱ ባለቤቶች በሕገ መንግስታቸው 
መግቢያ ለይ የስቅመጧቸውን ዓላማዎች ለማሳካት ያላቸውን ፅኑ እምነትና ቁርጠኝነት 
የሚገልጹበት ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ሕገ መንግሥቶች ላይ የሟገለፁ እሴቶች የሕገ 
መንግስቱ ባለቤቶች ከፍተኛ ዋጋ. በ/3ሀ68).. የሚሰጧቸውን ጉዳዮች ይገልፃሉ፡፡ 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥትም የራሱ የሆኑ በርካታ እሴቶች ያሉት ሲሆን በዚህ ክፍል 
እነዚህን እሴቶች እንደሚከተለው ለመዳሰስ እንሞክራለን፡፡ 


3.3.1. ብዝሃነት 

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት እሴቶች ናቸው ከሜገባሉት ውስጥ አንዱ ሕገ መንግሥ፦ቱ 
ለሕብረ-ብሔራዊነት (ብዝሃነት) የሰጠው ትልቅ ቦታ ነው፡፡ ሕገ መንግሥታችን ሕብረ- 
ብሔራዊነትን (ብዝሃነትን) የተቀበለ ብቻ ሳይሆን እውቅናም የሰጠ ሕገመንግሥት ነው፡፡ 
ለምንድን ነው ሕገ መንግሥቱ ሕብረ-ብሔራዊነትን (ብዝሃነትን) የሕገ መንግሥቱ እሴት 
አድርጐ የወሰደው ለሟለው ጥያቄ መልሱ ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች ሀገር በመሆኗ የማንነታቸው መገለጫ የሆኑ እሴቶች ማለትም ባህሎች፣ ቋንቋዎች፣ 
ታሪኮች፣ ሃይማኖቶችና እምነቶች እንዲሁም የየራሳቸው የአሰፋፊርና የአኗኗር ሁኔታዎች 
ያሏቸው በመሆኑና ብዝሃነትን እንደ ችግር ሳይሆን እንደ መልካም አጋጣሚና ጸጋ 
መውሰድ ለዴሞክራሲያዊ አንድነት ኃይልና ጉልበት መሆኑ ስለታመነበት ነው፡፥ ይህንንም 
የብዝሃነት መገለጫ ከሕገ መንግስቱ መግቢያ ሁለተኛው አንቀጽ ላይ ማየት ይቻላል፡፡ 


ነገ መንግሥታዊ መርሀ'ዎችና ሌኩላሪዝም እ ሬማ =. -። 


ነጻነታቸውን እውቅና መስጠት ቀደሥ 


እና መብትና 
ኋላቀርነት በማስቀረተ 


የነዚህን አካላት ማንነት ማክበር 


ሇ *ሽ ዝ. #ጻ'ዛ | . .፡ ና 
ሲል ብዝሀነትን በመካድ ሀገሪቱ የተጋረጠባትን ጦርነት፤ ድህነትና 


ዘላቂ ሰላምን፥ ፍትህንና ልማትን ማረጋገጥ ማለት ነው፤፡ ዞሮ ዞሮ የሰላምና የልማት 
ምንጭ- የስው ልጅ ነሁ! (ሰ6፡ልጅ፣፡ ይሸ ነፃነቱና መብቱ ካልተጠበቀለት 
በነፃነት ሊያስብ፥ የመፍጠር አቅሙን ሊጠቀምና ምርታማ ሊሆን አይችልም፡፡ ስለዚህ፣ 
ነፃነቱን፥ ማንነቱንና መብቱን በማክበር የበለጠ አሳቢ፣ የበለጠ ፈጣሪና አምራች ለማድረግ 
ብዙህነትን መቀበል የግድ ነው፡፥፡ ይህን ለማድረግ ግን ጥልቀት ያለው የዴሞክራሲ 


አስተሳሰብ በሁሉም ዘንድ ሆየስፈልጋል፡፡ 


3.3.2. መቻቻል 

ሁለተኛው የሕገ መንግሥቱ እሴት የመቻቻል ባህል ስር እንዲሰድ ያለ ፍላጐት ነው፡፡ 
ይህንን በተመለከተ የሕገ መንግስቴ ባለቤቶች ባህሎችና ሐይማኖቶች ካለ አንዳች ልዩነት 
እንዲራመዳ መፈለጋቸው የመቻቻል ባህል እንዲኖራቸው ያለውን ጽኑ እምነት 
የመለክታል፡፡ ሕገ መንግሥቱ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን መብት ማስከበሩ፣ 
ለፆታ፥ ለቋንቋዎች፥፣ ለሕይማኖቶች እኩልነት ዋስትና መስጠቱ የመቻቻል ባህላችን 
እንዲጠናከር የበኩሉን ድርሻ እየተጫወተ ይገኛል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የግለሰብና 
የቡድን መብቶችም ተጣጥመው የማሟተገበሩበት ሁኔታም በሕገ መንግሥቱ ተቀምጧል፡፡ 
የመቻቻል ትልቁ እሴት ልዩነቶችን መገንዘቡና መቀበሉ ነው፡፡ ይህንን ሕጉመንግስታዊ 
እሴት መነሻ በማድረግ ባለፉት ዓመታት ልዩነታችንን ጠብቀን በጋራ መኖር 
የምንችልበትን ባህል እያዳበርን መጥተናል፡፡ 


ይህንን በተመለከተ የቀድሞ ጠ/ር መለስ ዜናዊ የተናገሩትን ንግግር እዚህ ላይ 
ማስታወሱ ተገቢ ይሆናል፡፡ 


“ያብፆ ቋጋቋዎቻ ዝፇናገሮ 4#ፅማማ ያምሃዎረ .ይመሰ4ቸው ሰነበሩ ሰዎች 
ጸሥ# ፀፅሪያ ቋጋያ ጳዖያናገርናሃ መጋንባባት ጳ32ደምንሃቸል ፅተንባር 
አ4ይታናል፡፡ ## ጳምራዶች፣ ቦያሥፈያጾ ዖሂይማምት ተቋምች ያዖምንስተል 
ያን# ፅናዐቃ ግ# /ታግባሮ-  ተስባሇብረ#ፇ- መኖሮ- ለንደምን"ቸል 
4ሏዕታሦናኖል።” 


ሕገ መንግሥታዊ መጦርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


3,3,3. መልካም ግንኙነት 
ሦስተኛው የሕገ መንግሥቱ እሴት (እምነት) ያለፉት መንግሥታት በኢትዮጵያ 
ሕዝቦች መካከል ለብዙ ዘመናት የፈጠሩትን የተዛባ ግንኙነት በማስተካከልና ቀደም ሲል 
የመሠረትነውን መልካም ግንኙነት አዲስ የሕዝቦች ግንኙነት በመመስረት አንድ የፓለቲካ 
ማህበረሰብ ለመፍጠር የላቸወ'ን ጽኑ እምነት ያመለክታል፡፡ የቀድሞ" ሥርዓቶች በብዙሀኑ 
የአገራችን ሕዝቦች ኪሳራ የራሳቸውን ጥቅም ሲያካብቱ ብቻ አልነበረም፤ ይልቁንም ፡ ያታ. 
እንኳን ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በሥርዓቶቹ ተጠቃሚ ባይሆኑም አንዱን ተጠቃሚ 
ሌላውን የበይ ተመልካች አድርጎ በማቅረብ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል የማይጣጣም 
ጥቅም እንዳለ ለማሳመን ጥረዋል፡፥ ይህም ለዘመናት በመከባበርና በመቻቻል አብሮ ሲኖር 
በነበረ ሕዝብ መካከል ቅራኔ ለመፍጠር የራሱን አሉታዊ ተጽዕና አሳድሯል፡፡ በዚህም 
የተነሳ ነው፥ ሕገ መንግሥቱ በሕዝቦች መካከል ሰላማዊ ግንኙነት መፍጠርን እንደ ትልቅ 
እሴት ሊወስድ የቻለው፡፡ 


3.3.4. የጋራ ጥቅምና አመለካከት 

ሕገ መንግሥቱ እንደ ትልቅ ፅሴት ከሚቆጥራቸው ጉዳዮች መካከል በአራትኛ ደረጃ 
የሚጠቀሰው ሕዝቦች በተለያየ መስክና የግንኙነት ደረጃ ለረዥም ዘመናት አብረው 
በመኖራቸው ምክንያት የፈጠሯቸው የጋራ ጥቅምና አመካከት ነው፡፡ የአገራችን ብሔሮች 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አዲሱን ሥርዓት የሚመሰርቱት ቀደም ሲል በነበራቸው ግንኙነት 
የተነሳ የጋራ ጥቅምና አመለካከት ያዳበሩ መሆኑና በቀጣይም ይህን ማጎልበት እምነታቸው 
መሆኑን በመግቢያው ላይ በግልጽ አስቀምዋል፡፡ ይህ ማለት በአጭሩ እነዚህ ሕዝቦች 
የተሳሰረ ሕልውና ያላቸው መሆኑን ያሳያል፤ ለዚህም ድረግሞልቅ።፡ ከስፓፍዲሚጭ። 
እንደሟሰጠቱት በሕገ መንግሥቱ አረጋግጠዋል፡፡ ስለሆነም፥ ይህ? እምነታቸው የአዲሱ 
ሥርዓት መሠረት አድርገውታል፡፡ 


3.3.5. ተደጋጋፊነት 

ሌላኛው የሕገ መንግሥቱ እሴት የአንድነትና የተደጋጋፊነት እምነት ማሳደግ ነው፡፡ 
ሕገ መንግሥቱ የአገራችን  ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ጥቅሞቻቸችውን፣ 
መብቶቻቸውንና ነፃነቶቻቸውን የሚያጎለብቱት ለየብቻ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሳይሆን 


20 


እገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 
ጢ አቸው 


* ጮካ"? ወዘ ጠውን 77) የሚችለው 
በጋራና በተደጋጋፊነት መሆኑን ያሰምራል፡፡ የጠነከረ አንል ነት ደግሞ ሊሠሥ ፡ 
መለከት ልዩነቶችን አምና በመቀበል ነው፡፡ በልዮ 

ተባብረው እንቅሰቃሴ 


በዚህም 


ከላይ በሁለተኛጡ እሴት ላይ እንደተ 
ወውስጥ የጠነከረ አንድነት ለማምጣት ሕዝቦች ለጋራ ጥቅሞ"ታቻተፐው 
ግቢያ ላይ መመልከት ይቻሳል፡፡ 


ማድረግ ሲጀምሩ እንደሆነ ከሕገ መንግሥቱ መ 
ተደርጎ በተዋቀሩት 


መሠረት በሕዝቦች እንዲሁም ሕዝቦችን ማንነት መሥረት 
መንግሥታት መካከል ያለው ግንኙነት በጥሎ ማለፍ ሳይሆን በመተጋገዝና አብሮ በማዴሃ 
መርህ ላይ መመስረት እንዳለበት የአገራችን ሕዝቦች እምነት መሆኑን ሕገ መንግሥቱ 


ሸ"ስቀምጣል፡፡፥ 


እካ/..: የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት ልዩ ባሕሪያት፣ 
4.1. የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል፣ 


የኢትዮጵያ ፌዴራዊ ሥርዓት ከሌሎች ፌዴሬሽኖች ለየት ከሚያደርጉት ባህሪያት 
መካከል ዋነኛው የብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ሕዝቦችን የራስን ፅድል በራስ የመወሰን 
እስከ መገንጠል መብት ያለገደብ መፍቀዱ- ነው፡፡ በእርግጥ፣ ይህ መብት በካናዳ (ከኪዩቤክ 
ጋር በተያያዘ)፡ በብሪታንያ (ለስኮትላንድ) እና በአሜሪካ (ፖርቶሪኮን አስመልክቶ) መደበኛ 
ባልሆነ መልኩ እውቅና ተሰጥቶታል፡፡ በነዚህ አገራት ለመገንጠል መብት ተግባራዊነት 
ዴሞክራሲያዊ ሕዝበ ውሳኔ ቅቡልነት አግኝቷል፡፡ 


ኢትዮጵያን ከነዚህ አገራት ለየት የሚያደርጋት ዴሞክራሲያዊ የሆነውን የመገንጠል 
መብትን በግልጽ ስለፈቀደች ብቻ አይደለም፥ ይልቁንም፥ የዚህ መብት ተቀባይነት 
የጉናጠል ድርድር ውጤት ሳይሆን ከጅምሩ የሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ መሠረታዊ መርህ 
መሆኑ ነው፡፡ የትኞቹም ፌዴሬሽኖች ብሔሮች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት 
እንዳላቸው ወይም ሕብረ-ብሔራዊ ፌዴሬሽኖቹ በዋናነት ይህንን መብት እውቅና 
ለመስጠት የተመሰረቱ መሆኑን የሚገልጽ አንቀጽ በሕገ መንግሥታቸው አላሰፈሩም፡፡ 
በአንዳንድ አገራት ለተወሰኑ ማኅበረሰቦች ከዚህ መብት ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ልዩ 
ድንጋጌዎች ተቀምጠው እናገኛለን (ለምሳሌ፡ - ክልላዊ ምክር ቤት ለስኮትላንድ፣ የሥራ 
ቋንቋ በፊንላንድ ለሚገኙ የስዊድን ኅዳጣን ማኅበረሰብ)፡፡ ነገር ግን እነዚህ ድንጋጌዎች 


21 


ከገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 
፲ ”" 


7 ዓንሁ ታሥ 
በጋራና በተደጋጋፊነት መሆ'ኑን ሀሆሰምራል፡፡ የጠነከረ አ ንደ ነ ] 
ቶችን አምኖ በመቀበል ነው፡ 


ከላይ በሁለተኛው እሴት ላይ እንደተመለከት ልዩነ 
ተባብረው እንቅሰቃሴ 


ውስጥ የጠነከረ አንድነት ለማምጣት ሕዝቦች ለጋራ ጥቅሞቻቸው 
ማድረግ ሲጀምሩ እንደሆነ ከሕገ መንግሥቱ መግቢያ ላይ መመልከት ይቻሳል፡፡ በዚህም 
ማንነት መሠረት ተደርጎ በተዋቀሩት 
ጋገዝና አብሮ በማደግ 


መሠረት በሕዝቦች እንዲሁም ሕዝቦችን 
መን ግሥታት መካከል 'ህ ለጡ ግንኙነት በጥለ"። ማለጥፍ ሳይሆን በ መተ 
መርህ ላይ መመስረት እን ዳ ለበት የአገራችን ሕ ዝቦች አ ምነት መሆኑ ን ሕገ መንግሥቱ 


ያስቀምጣል፡፡ 


እሃ, የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት ልዩ ባሕሪያት፣ 
4.1. የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል፣ 


የኢትዮጵያ ፌዴራዊ ሥርዓት ከሌሎች ፌዴሬሽኖች ለየት ከሚያደርጉት ባህሪያት 
መካከል ዋነኛው የብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ሕዝቦችን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን 
እስከ መገንጠል መብት ያለገደብ መፍቀዱ ነው፡፡ በእርግጥ፣ ይህ መብት በካናዳ (ከኪዩቤክ 
ጋር በትያያዘ)፣ በብሪታንያ (ለስኮትላንድ) እና በአሜሪካ (ፖርቶሪኮን አስመልክቶ) መደበኛ 
ባልሆነ መልኩ እውቅና ተሰጥቶታል፡፡ በነዚህ አገራት ለመገንጠል መብት ተግባራዊነት 
ዴሞክራሲያዊ ሕዝበ ውሳኔ ቅቡልነት አግኝቷል፡፡ 


ኢትዮጵያን ከነዚህ አገራት ለየት የሚያደርጋት ዴሞክራሲያዊ የሆነውን የመገንጠል 
መብትን በግልጽ ስለፈቀደች ብቻ አይደለም፥፤ ይልቁንም፥ የዚህ መብት ተቀባይነት 
የተናጠል ድርድር ውጤት ሳይሆን ከጅምሩ የሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ መሠረታዊ መርህ 
መሆኑ ነው፡፡ የትኞቹም ፌዴሬሻኖች ብሔሮች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት 
አንዳላቸው ወይም ሕብረ-ብሔራዊ ፌዴሬሽኖቹ በዋናነት ይህንን መብት እውቅና 
ለመስጠት የተመሰረቱ መሆኑን የሚገልጽ አንቀጽ በሕገ መንግሥታቸው አላሰፈሩም፡፡ 
በአንዳንድ አገራት ለተወሰኑ ማኅበረሰቦች ከዚህ መብት ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ልዩ 
ድንጋጌዎች ተቀምጠው እናገኛለን (ለምሳሌ፡ - ክልላዊ ምክር ቤት ለስኮትላንድ፣ የሥራ 
ቋንቋ በፊንላንድ ለሚገኙ የስዊድን ኅዳጣን ማኅበረሰብ)፡፡ ነገር ግን እነዚህ ድንጋጌዎች 


2] 


ደግሞ ሊመጣ የሚችለው 
፡ በልዩነት 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


( ; ንገሥት › “ዖ" አ 7 ዐ-ነ?- ውታ 
1ሕገ መንግሥት የተቀመጡ አጠቃላይ መርሆዎች ሳይሆኑ ለተወሰኑ ጉዳዮች ብቻ 


ተቆንጽለጡ ትግባራዊ የሚደረጉ ድንጋጌዎች ናቸሁ፡፡ 


የአገራችን ሁኔታ ግን ከዚህ ለየት ያለ ነው፡፡ አዲሲቷ ኢትዮጵያ የተመሠረተችው 
በብሔር-ብሔረሰቦቿ ስምምነትና መልካም ፈቃድ ነው፡፡ የሕገ መንግሥቱ መግቢያ 
በግልጽ እንደሚያስቀምጠጦ፣፥ የፌዴራሊዝም መርሆዎችን መሥረት ያደረገው የጋራ 
ፖለቲካዊ ማኅበረሰብ ብሔር-ብሔረሰቦች የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው የመወሰን 
መብታችውን ተጠቅመውሁ፣ በነፃ ፍ፡ላነታቸው፣ በሕግ የበላይነት እና በራሳቸው ፈቃድ 
የመሠረቱት ነው፡፥ ይህ ፌዴራላዊ ፖለቲካዊ ሥርዓት በሕዝቦች የራስን ዕድል በራሰ 
የመወሰን መብት ላይ እንደተመሠረተ ሁሉ ቀጣይነቱም ሊረጋገጥና ሕያው ሊሆን 
የሚችለውም በነዚሁ አካላት ፈቃድና ስምምነት ብቻ ነው፡፡ ለዚህም ሲባል ነው በሕገ 
መንግሥቴ አንቅጽ 39 ላይ ሁሌም የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን 
ፅድል በራስ የመወሰን መብት እንከመገንጠል ያለው መብት በማናቸውም መልኩ ያለ 
ገደብ የተጠበቅ መሆኑ የተገለጸው፡፡ 


ይህ አንቀጽ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር-ብሔረሰብ በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ 
ቋንቋውን የማሳደግ እና ባህሉን የመግለጽ፣ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን 
የመንከባከብ መብትን ያጠቃልላል፡፡ እነዚህ ብሔረሰቦች በሰፈረበት መልከዓ ምድር 
ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ሙሉ መብት  አላቸው፤ በክልልና በፌዴራል 
አስትዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብታቸውም የተጠበቀ ነው፡፡ ከዚህም 
ባሻገር፣ ብሔረሰቦቹ በማናቸውም ምክንያት ከፌዴሬሽኑ ለመውጣት ቢፈልጉ የመገንጠል 
መብታቸው በሕገ መንግሥቱ ተረጋግጦላቸዋል፡፡ 


የመገንጠል መብት ዓላማው አገሪቷን ወዳልተፈለገ የመበታተን አደጋ ለመዳረግ 
ሳይሆን፣ ጠንካራ አንድነትን ለማምጣት ነው፡፡ ሕዝቦች ተገደው ያለፍላጎታቸው 
የሚፈጥሩት አንድነት ዘላቂ ሊሆን እንደማይችል ከራሳችን ታሪክ በላይ ምስክር 
አናገኝም፡፡ ለዘመናት በጉልበትና በኃይል ተቀፍድደው ይኖሩ የነበሩ ሕዝቦች በነፃነት 
አርማ ጭቆናውን ሲታገሉ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፡፡ ስለሆነም ዘላቂ 
አንድነት፣ ሁላችንም በእኩልነት የምንኖርባት አገር መመስረት ካስፈለገ በመፈቃቀድና 


እገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩክላሪዝም 
‹ ፡ 


በፍላነት ላይ የተመሠረተ ሊሆን ይፃባዋል፥፥ የመገንጠል መብት 


ሄር - ፓጠጡ፡ ሟችል 
በአንድነቱ ለመቆየት ሊገደዴዳ- እንደማይችሉ የሚሳይ በመሆኑዮ፣ ሊደርስባትወ ዘ 
ጭቆናና በደል ነፃ የመውጣት ዋስትናቸው ነጦ፡፤፤ 
4.2. የግለሰብና የጋራ መብቶች ትስስር፣ 
ግን 


የግለሰብና የጋራ መብቶች በብዙ ሕገ መንግሥቶች ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡ ነገር 
በሁለቱ መብቶች ትስስርና በአተገባበራቸው ላይ ከአገር አገር የተለያዩ አካሄዶችን 
እናገኛለን፣፣ በተለይ ከግለሰብና ከጋራ መብቶች የበላይነት የሚሰጠው የቱ ነው? በሟለው 
ጥያቄ ላይ አገራት ተለያዩ ምላሾችን ይሰጣሌ፡፡ በምሁራን ዘንድም በጉዳዩ ላይ ብዙ 
ክርክሮች ይደረጋሉ፡፡ ይህ ክርክር መነሻ ደግሞ በግለሰብና በጋራ መብቶች መካከል ቅራኔ 
እንደሚኖር ታሳቢ በማድረግ ነው፡፡ በተለይ ደግሞ የጋራ መብቶች የግለሰብ መብቶችን 
መብት ለመርገጥ መሳሪያ ሆነው ያገለግላለ- የሚለው አስተሳሰብ ገኖ ይታያል፡፡ 


በኢ.ፌ.ዴ.ዉጮ. ሕገ መንግሥት የግለሰቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሙሉ ጥበቃ 
ተደርጎላቸዋል፡፡ በተመሣሣ መልኩ ሕገ መንግሥታችን ለብሔር ብሔረሰቦችና ሌሎች 
ቡድኖች የጋራ መብቶች የተሟላ ጥበቃ ያደርጋል፡፡ ሕገ መንግሥቱ በአገራችን ተጨባጭ 
ሁኔታ የግለሰብ መብቶችና የጋራ መብቶች ተነጣጥለው ሊሄዱ የሚችሉ አይደሉም ብሎ 
ይወስዳል፡፡ በአገራችን የብሔር ብሔረሰቦችን መብት በተሟላ መልኩ ማስከበር አስፈላጊ 
የሜሆንበት አንዱ መሠረታዊ ምክንያት ይህንን ከማድረግ ውጭ የግለሰቦችን መብት 
ማስከበር ስለማይቻል ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ፣ አንዱ ለሌላው መከበር መሰረት ሆነው 


የሚያገለግሉ ናቸው፡፡ 


ሕገ መንግሥታችን የግለሰብ መብቶችን በማስከበር ሽፋን የጋራ መብቶች መረገጥን 
አንደማይቀበል ሁሉ በጋራ መብቶች ሽፋን የግለሰቦች መብት መታፈንን አይቀበልም፡፡ 
ከዚህ ጋር በተያያዘ ሕገ መንግሥቱ በዘር፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ነ በቅለም፣ በጸጾታ፣ በቋንቋ፣ 
በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማኅበራዊ አመጣጥ፣ በሀብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም 
ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሁሉም ሰዎች እኩል ተጨባጭ የሕግ ዋስትና እንዳላቸው 
 ዖስቀምጣል፡፡ በርግጥ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ በግለሰቦችና በጋራ መብቶች ብቻ ሳይሆን 
በግለሰቦች መብቶች መካከል ሊያገጥም ይችሳላል፡፡ ነገር ግን እንዲህ አይነት ሁኔታዎች 


23 


ደግሞ ሕዝቦች 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሌኩላሪዝም 


ሲከሰቱ አንዱን የበላይ ሌላውን የበታች አድርጎ ከመፍታት ይልቅ መብቶቹን በማጣጣምና 
በማቻቻል አኳኋን መፍታት ይገባል፥» መብቶቹ በባህሪያቸው ተደጋጋፊና ተመጋጋቢ 
በመሆናቸው ይህን ማድረግ የማይቻልበት አንዳችም ምክንያት የለም፡፡ ለዚህም ነው ሕገ 
መንግሥታችን ከሌሎች ሕገ መንግሥቶች በተለየ ለሁለቱ የመብት ዓይነቶች እኩል 
እውቅና የሰጠውጡ፣ እኩል ጥበታም የሚያደርግላቸው፡፡ 


4.3. የመሬት ባለቤትነት፣ 


ሌላው የኢትዮጵያን ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ከሌሎች ሕገ መንግሥቶች ለየት 
የሚደርገው ጉዳይ የመሬት ባለቤትነት ነው፡፡ ብዙሀኑ የአገራችን ሕዝብ የመሬት 
ባለቤትነት ጥያቄ አንስቶ 'መሬት ላራሸ' በሟል መፈክር ሲታገል ቆይቷል፡፡ ደርግ ይህንን 
የሕዝብ ጥያቄ ለመመለስ ጥረት ቢያደርግም አርሶ አደሩ በመሬቱ አምርቶ ተጠቃሚ 
የሚሆንበትን ፅድል  ስለነፈገው ጥያቄውን በተሟላ መልኩ ለመመለስ አልቻለም፡፡ 
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ መንግሥት ግን መሬት የሕዝብና የመንግሥት መሆኑ እውቅና 
አግኝቷል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ መሬትን ያልተገደበ 
የመጠቀም መብት እንዲኖረው ትደርጓል፤ ራሱ ተጠቅሞ ለልጆቹ ለማስተላለፍ የሚችልበት 
ፅድል ጉፈጥሮለታል፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሰርቶ፣ ጥሮ ግሮ የሚያገኘውን ምርት ራሱ 
የሚጠቀምበት መብቱ ያለገደብ ተረጋግጦለታል፡፡ 


የሃገራችን የመሬት ፖሊሲ ልዩ የሚያደርገው የብሔሮች፥ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
ንብረት መሆኑ ነው፡፡ እንዲህ መሆኑ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮችን ያሆሳያል፡፡ በቅድሚ፣ 
በአገራች ዋነኛ የሃብት ምንጭ መሬት እንደመሆኑ፣፥ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ሕዝቦች 
የፍትሃዊ ተጠቃሚነታቸው አንዱ ማረጋገጫ መሳሪያ መሆኑን ያየመለክታል፡፡ ብሔሮች፡፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በተፈጠረው ልማታዊ ጎዳና ራሳቸውን እንዲለውጡ የመሬት 
ባለቤትነት ዋስትና ይሰጣቸዋል፡፡ 


በሁለተኛ ደረጃ፥ በአገራችን ሁኔታ መሬት ከማንነት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የተረጋገጠላቸውን የማንነት መብቶች ተግባራዊ ማድረግ የሚችሉት 
ግልፅ አሰፋፈር ሲኖራቸው በመሆኑ የመሬት ባለቤትነት ዋስትና ሊረጋገጥላቸው ይገባል፡፡ 
እያንዳንዱ ማንነት ራስ-አስተዳደርን መመስረት የሚችለው በተለያዩ አጋጣሚዎች ይዞት 


24 


ገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴዙላሪዝም 


ጻ ፡፡ዥ ፈጠ ታሪኩንና ባህሉ? 
ኖረውና ዋስትና ሲያገኘኝ ገው፡፡ ። ሪ! 


ሳችን ልዩ ቋንቋ አለ 
ተሰባስበው መገኘት 
ግ የሟችሉት 


የቆየ የእ የሚለው ግልፅ አሰፋፈር ሊ ን የሟሉ 


ማሳደግ የሚችለው ተሰባስቦ በኖርበት አካባቢ ገው ሆራ 


ሃጻ ሆን. ዔ ዮ- 411 ነ። 
የአንድ ማንነት ሰዎች ቋንቋጡን መጠቀም እንዲትለ- በአ ልላ አ ) 11 
አለባቸው፤፡ በአጭሩ ብሔር ብሔረሰቦች የማንነት መገለጫዎቻቸውን ማሳዶ 
ከመሬት ያለመነቀል ዋስትና ሲያገኙ ነው፡፡ 

4.4. ሕብረ ብሔራዊ የትብብር ፌዴራሊዝም 


ፌዴራሊዝም የራስ አስተዳደርንና የጋራ አስተዳደርን አጣምሮ የያዘ የመንግሥት 
አወቃቅር መርህ ነው፤ በዚህ የመንግሥት አወቃቀር ሥርዓት የመንግሥት ሥልጣን 
ቢያንስ ለሁለት ሕገ መንግሥታዊ እውቅና እንዲሁም አንፃራዊ ነፃነት ባላቸው 
መንግሥታት የሟከፋፈልበት ሥርዓት ነው፡፡ የፌዴራል ሥርዓትን የሚከተሉ አገራት 
ሥርዓቱን ከራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታዎች በመነሳት ስለሚያዋቅሩ የተለያየ አይነት 
አወቃቀር ይኖራቸዋል፡፡ የተለያዩ የማነጻጸሪያ መሠረቶችን ከግምት ስናስገባ በርካታ 
ዓይነት የፌዴራል ሥርዓቶችን እናገኛለን፡፡ የክልል መንግሥታት አወቃቀር መሠረትን 
ግምት ውስጥ ካስገባን የፌዴራል ሥርዓቶች ብሔራዊ ወይም ሕብረ ብሔራዊ በመባል 
በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን፡፡ ብሔራዊ የፌዴራል ሥርዓት (88068 588 
(696፲2[8) , ልዩነትን ወይም ብዙህነት በአግባቡ ማስተናገድ አንፃር ምንም ምላሽ 
አይሰጥም፡፡ ስለዚህም የፌዴራል ሥርዓቱ አካል የሆኑት ክልሎች ሲዋቅሩ መሠረት 
የሚያደርጉት ማንነትንና የሕዝቦችን አሠፋፈር ሳይሆን የአስተዳደር አመቺነትና መልከዓ 
ምድርን ነው፡፡ በሌሳ በኩል ደግሞ ሕብረ ብሔራዊ ፌዴራል ሥርዓት (ህሸ[8ጂከ6ከ81 
(606ሀ2፲| 5ሃ88ጠ) በመሠረታዊነት የሚመሠረተው በአንድ አገር ውስጥ ያለውን የቋንቋ፣ 
የባህልና ሌሎችን ማንነቶችን በአግባቡ ለማስተናገድ በመሆኑ፣ የክልል መንግሥታት ወሰን 
ከማንነት ጋር እንዲስማማ ተደርጎ ይዋቀራል፡፡ ሥርዓቱ እነዚህ የማንነት ቡድኖች 
በ66በ፻ከ/ 9(6ሀሀ5) ባህላቸው እንዲዳብር፡ ቋንቋቸው እንዲጎለብት እንዲሁም ራስን በራስ 
የማስተዳደር መብታቸው እንዲጠበቅ በማድረግ ማኅበራዊ፣፥ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
ጉዳያቸውን በምርጫቸውና በፍላጎታቸው እንዲከውኑ ዕድል ይሰጣቸዋል፡፡ 


25 


ተፍ” ፎሮ ግኝ 
“መጢ 


2 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሌኩላሪዝም 


በሌላ በኩል በመንግሥታቱ መካከል ባለጦ ግንኙነት ላይ ስንመሰረት ደግሞ የፌዴራል 
ድድር ፌዴራሊዝም (ር6ኮነፀ61:ህ6 6" [3ህ8| ፻ፀ606(8[5ጠ) እና የትብብር 
ፌዴራሊዝም (ሠ0086የ88/8.- ፻ኛ6በ6[8[8ጡ:)- በማለት እንከፍላፐቸዋለን፡፡ የውድድር 
ፌዴራሊዝም በሥርዓቱ ውስጥ ባሉ መንግሥታት መካከል ያለው ግንኙነት የውድድርና 
የፉክክር በመሆኑ መንግሥታቱ በተለይ የክልል መንግሥታቱ ተባብረውና ተጋግዘው 
የተሠጣቸጡን ሥልጣንና ኃላፊነት በመወጣት ሕዝባቸውን ተጠቃሟ ከማድረግ ይልቅ 
በሚሰጡት አገልግሎት በጥሎ ማለፍ መርህ ውድድር ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርኘ መርያ. 
ነጡ፥፤፣ በዚህ የተነሳ ግንኙነታቸጡ በአለመግባባትና በግጭት የተሞላ ነው፡፡ በአንፃሩ ደግሞ 
የትብብር ፌዴራሊዝም ውስጥ  በብሔራዊ፣ በክልልና በአካባቢ መንግሥታት መካከል 
የለው ግንኙነት በትብብር ላይ የተመሠረተ ሲሆን የጋራ የሆኑ ችግሮች በጋራ የሚፈቱበት 
- ሁኔታን ይፈቅዳልኒ ይህ ዓይነቱ የፌዴራል ሥርዓት በሥልጣን ወሰናቸው ውስጥ 
ፖሊሲዎችን በተናጠል ከማውጣትና በፖሊሲ አወጣጥ ላይ ግጭቶችን ከመፍጠር ይልቅ 
በጋራ ፖሊሲዎቻቸውን የሚያቀናጁበትና በተቀናጀ ሁኔታ የሚፈጽሙበትን ዕድል 
"ሰፋል፡፡ አሁን አሁን ከውድድር ይልቅ በትብብር ላይ እንዲመሠረቱ ሁኔታዎች የግድ 
ስላሏቸው በነዚህ የሥርዓት ዓይነቶች መካከል ያለው ልዩነት እየጠበበ መጥቷል፡፡ 


በርግጥ፣ የአገራችን የፌዴራል ሥርዓት ጥንድ ፌዴራሊዝም (0ህ፳1 ዮ60683[ዉልጠ) ተብሎ 
የሚጠቀስ ነው፡፥ የፌደራል መንግሥትና ክልሎች በሕገ መንግሥቱ ሕግን የማውጣት፣ 
የማስፈፀምና የመተርጎም ሥልጣን የተሰጣቸው በመሆኑ፣፥ ያወጡትን ሕግ ተግባራዊ 
የሚያደርጉት ራሳቸው ናቸው፡፡ ይህን ስንመለከት፥ በመንግሥታቱ መካከል ያለው 
ግንኙነት በውድድር ላይ የተመሠረተ ያስመስለዋል፡፡ ነገር ግን፥ የአገራችን ሕገ 
መንግሥት የፌዴራል ሥርዓታችንን የትብብር አስተዳደር የሚያስብሉ በርካታ 
ድንጋጌዎችን ይዚል፤ የፌዴራል ሥርዓታችን ከመነሻው የትብብር አስተዳደርን እንደ 
መርህ ይዞ የተነሳ ነው፡፡ ይህን ከሚያስረግጡ ጉዳዮች መካከል ዋነኛው የሥልጣን ክፍፍሉ 
ነው፡፡ በተለይም በኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና የልማት ፖሊሲዎች፥ ስትራቴጂዎችና ዕቅዶች 
ላይ ያለው የሥልጣን ክፍፍል በመንግሥታቱ መካከል ጥብቅ የሆነ ግንኙነት እንዲኖርና 
መንግሥታቱ በትብብር አስተዳደር መርህ ላይ ተመስርተው ተግባራዊ እንዲያደርጉት 


ሕገ መንግሥታዊ መር['ዎችና ሌከላሪዝም 


አገበ በበ ተጂ 
፣ጀስገድዳጳል፣ነ፡ በመሆኑም በፌዴሬሽኑ ፅሰድሜ መሰረታዊ ( ሦሃባል የፖ ሊሲ 

* *ዬ*ሚ ያሆ ሃዚ ፆ ያ) ) ታ ኣ ረ 
ልዩነቶች ሳይከሰቱ መቅቆየታች።ወ፡ ትብብራዊ ፌደራሽን መሆኑን ሠ ለዘ. ል፡፡ 


ኝ 7 ፣  የሆጡ፡ *525፥ የድጎማ 
ሌላው የትብብር መገለጫ በፌደራል ድጎማ ክፍፍል ላይ የሟታየው ሃወ 


ማጋሥ”ት"' ታ ። 
ማከፋፈያ ቀመሩ ዓላማዎች በመሰረታዊነት የኢ.ፌ.ድ.ራ. ሕገ ሃ/ሥትን መሰረታዊ 


ሠን 
ዬንጋጌዎችና መርሆዎችን ታሳቢ በማድረግ የተቀረፁ ናችው፡፡ በዚህም መሰረት የድጎማ 
ክፍፍሉ ዋና ዓላማ ሁሉም ክልሎች ለዜጎቻቸው በጥራቱና በአይነቱ ተመሳሳይ የሆሃ 
የመንግስት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ተመጣጣኝ የፊስካል አቅም እንዲኖራቸው 
ማድረግ ነው፡፡ የድነማ ቀመሩ ዝርዝር ዓላማዎችም [1ኛ) በፌዴራል መንግሥትና 
በክልሎች መካከል ያለውን ተዋረድ የፊስካል ክፍተትን ማጥበብ፣ (ሀና) በክልሎች መካከል 
የሚስጉዋለውጡን የጎንዮሽ የፊስካል አለመመጣጠን መቅረፍ፣ (3ኛ) በክልሎች መካከል 
የሚፈጠሩ ተጓዳኝ ጥቅሞችንና ጉዳቶችን ማካካስ፣ እንዲሁም (4ኛ) ክልሎች ያላቸውን 
የገቢ አቅም ያህል እንዲሰበስቡ ለማበረታታ የሚሉት ናቸው፡፡ ይህ እያንዳንዱ ክልል 
የሌላን ክልል ፍላጎት ወደ ጎን በመተው የራሱን ፍላጎት ብቻ ለማሟላት የፌደራል 
መንግስት ከሚሰጠው ድጎማ የላቀ ድርሻ ለመውሰድ የሚሽቀዳዶደምበት አካሄድ 
እንደማይታይ ያመለክታል፡፡ እንዲህ ዓይነት ዝንባሌ “ጭራሽ የለም ባይባልም ወሳኝ 
መገለጫው አንዱ ስለሌላው በማሰብ አብሮ ለመጠቀምና ለማደግ የሚደረግ ትብብር ነው፡፡ 
በመሆኑም የቀመር መመዘኛዎች የክልሎችን ተነፃፃሪ የልማት ልዩነቶች ለማጥበብ 
የሚያስችሉ ሆነው ይመረጣሊለ፡፡ 


45. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባህሪ፣ ውክልና፣ ሥልጣንና አወቃቀር፣ 


የፌዴራል ሥርዓት መለያዎች ከሚባሌት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አንዱ በፌዴራል 
የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ የተለያዩ ክልሎች ወይም የተለያዩ የባህል፣ ቋንቋና ዝውግ 
ማንነት ቡድኖች ፍላጎትና ሃሳብ የሚስተናገዱበትን የሚያረጋግጥ ሁለተኛ ምክር ቤት 
መኖሩ ነው፡፡ በአብዛኛው የፌዴራል ስርዓት በሚከተሉ ሃገራት ሁለት ሕግ አውጪ ምክር 
ቤቶች አሌ - የላይኛውና የታችኛው ምክር ቤቶች፡፡ በነዚህ ሃገራት የታችኛው ምክር ቤት 
በሕዝብ መጠን የላይኛው ምክር ቤት ደግሞ በክልላዊ ውክልና ይመሰረታሉ፡፡ የላይኞቹ 
ምክር ቤቶች በአብዛኛው የታችኞቹ ምክር ቤቶች የሚያወጡትን ሕጎች የማጽደቅ ሚና 


27 





እገ መንግሥ 
ዳመ።፡፡ ር ደ ነንሥ ታዊ መርሆዎችና ሌሴከክላሪዝም 


የማ ኖራቸጡ ነ” 
= ያ ሲህ |! #. « » 3 አው) ፦*ፌ፣ 
5 ፡ | [1 | ሰይ 1 ክልሎ ትን 4ሳጎትና ጥቅም በሚነኩ ቱዳ ዮ ት ላይ ሕግ 
መወሰን ሥልጣን አላች-፣:! 


የኢትዮጵያን የላዕላይ ምክር ቤት ስልጣንና አደረጃጀት ስንመለከት ከላይ ከተጠቀሱት 
ገራት በእጅጉ የተለየ ነዉ›;; በመጀመሪያ ደረጃ ምክር ቤቱ ከታዕታይ ምክር ቤቱ እንፃር 
ምንም በሚባል ደረጃ ሕግ የማውጣት ስልጣን የለውም፡፡ ሕገ መንግሥቱ በፌዴራል ደረጃ 
ሕግ የማውጣት ሥልጣንን ጮሉ በሙሉ ማለት በ“ዷቻል ደረጃ ለታችኛው ምክር ቤቱ 
ስጥቶታል፣፥ ሕግ የማውጣት ስልጣን ነው ተብሎ ሊጠቀስ ከቻለ ምክር ቤቱ የፌዴራልና 
ክልል መንግስታት የጋራ ተብለው የተመደቡትን ገቢዎች የሚከፋፈሉበትንና የፌዴራል 
መንግስት ለክልሎች የሚያደርገውን ድጎማ የሚሰጥበትን ቀመር የማዘጋጀት፣ እንዲሁም 
ደሞክራሲያዊ አንድነትን ለማጠናከር የሚያስችሉ መመሪያዎችንና አቅጣጫዎችን 
የማሳለፍ ስልጣን ነው፡፡ አደረጃጀቱም ከሌሎች ሃገራት በተለየ ሁኔታ ብሔሮችን፣ 
ብሔረስቦችንና ሕዝቦችን ማዕከል ያደረገ ነው፡፤ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 61 ቁጥር 2 
መሰረት እያንዳንዱ ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ቢያንስ አንድ ተወካይ ሲኖረው፣ ለአንድ 
ሜሊዮን ሕዝብ አንድ ተጨማሪ ተወካይ ይኖረዋል፡፡ 


የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምንም እንኳን በፌዴራል ደረጃ ሕግ የማውጣት ሥልጣኑ 
የተገደበ ቢሆንም፡ በአገር አቀፍ ደረጃ ወሳኝ የሆኑ ሥልጣኖች ተሰጥተውታል፡፡፥ ምክር 
ቤቱ ሕገ መንግሥት ይተረጉማል፤ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን ዕድል በራስ 
የመወሰን እስከ መገንጠል መብትን በተመለከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ በሕገ መንግሥቱ 
መሠረት ይወስናል፤ የሕዝቦችን እኩልነትና ዴሞክራሲያዊ አንድነት ሥር እንዲሰድና 
እንዲዳብር ያደርጋል፤ በክልሎች መካከል ለሚነሱ አለመግባባቶች መፍትሔ ይፈልጋል፤ 
ሮክልበጳጻችናፍና የፌዴራልክመንጋግሥት የጋራ ተብለው የተመደቡ ገቢዎች በሀ'ለት መካከል 
ያሚከፋፈሉበትን፣ እንዲሁም የፌዴራሉ መንግሥት ለክልሎች ድጎማ የሚሰጥበትን ቀመር 
ይወስናል፤ እንዲሁም፣ በፌዴራል ደረጃ ሕግ ሊወጣላቸው የሚገቡ የፍትሃ ብሔር ጉዳዮችን 
ይወስናል፡፡ 


ከአወቃቀሩ፣ ከውክልናውና ከሥልጣኑ እንጻር ምክር ቤቱን ስንመለከተው የበይነ 
መንግሥታዊ ተቋም መሆኑን እንረዳለን፡፡ ምክር ቤቱ የፌዴራል አካል ሆኖ፣ የሚወክለው 


2ከ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
ጥቅ ሞቻቸው ን 


የፌዴሬሽኑ መስራችና ለቀጣይነቱም ወሳኝ የሆኑትን ብሔድሮች፣ 
ፍ። ላጎቶቻቸውንና 
መንግሥቱን ለሌሎች ጉዳዮች 
ያሰቡት ዓላማዎች ዕውን 


ግንኙነት በበመስረት ሂደት 


ነው፥፤ እነዚህ ብሔር-ብሔረሰቦች የተናጠል የጋራ 
ለማሳካት ይረዳቸው ዘንድ ለተወሰኑ ጉዳዮች የፌዴራል 
ደግሞ የክልል መንግሥታትን መሥርተዋል፡፡ ስለሆነም 


ለማድረግነ በሁለቱ መንግሥታት መካከል ያለውን ዝምድናና 
አነዚህን አካላት 


ሥልጣንና 


ወሳኝ ሚና ሊጫወቱም እንደሚገባ ይታመናል፡፡ በዚህም የተነሳ፣ 
በፌዴራል ደረጃ የሚወክለው ምክር ቤት በሕገ መንግሥቱ የተሠጡት 
ተግባራት በመንግሥታቱ መካከል ያለጦን ግንኙነት ለመ፥ "ራት፣ ለማቀሳጠፍኖ ሰላማዊ 
ለማድረግ ያለመ ናቸው፡፥ ይህ የሆነበት ምክንያት ተቋሙ የብሔር ብሔረሰቦች ውክልና 
የሚረጋገጥበት እንደመሆኑ፥ ከሁለቱም መንግሥታት ገለልተኛ በመሆኑ፣ እንዲሁም 
መንግሥታቲቴን የመሰረቱት ሕዝቦች ወኪል በመሆኑ ከሕገ መንግሥቱ መንፈስ ውጭ አንዱ 
የሊላውን ሥልጣን እንዳይጥስ ለመቆጣጠር ስለሚችል ነው፡፡ 


4.6. የሕገ መንግሥት አተረጓጎምና የበይነ መንግሥታዊ ግጭት አፈታት ሥርዓት፣ 


በዴዴራል ሥርዓት ውስጥ የሕገ መንግሥት አተረጓጎምና የሚከሰቱ መንግስታዊ 
ግጭቶች አፈታት ሥርዓት በተለያዩ ታሪካዊና የፍልስፍና ምክንያቶች የተነሳ ይለያያሉ፡፡ 
ብዙ የፌዴራል ሃገራት ይህንን ሥልጣን ለጠቅላይ ፍርድ ቤት (አሜሪካ) ወይም ለተለየ 
የሕገ መንግስት ፍርድ ቤት (ጀርመን) ይሰጣሉ፡፡ እነዚህ ፍርድ ቤቶች ሕገ መንግስቱን 
መትርጎም ብቻ ሳይሆን በፌዴራል መንግሥትም ሆነ በክልሎች የሚወጡ ሕጎች ሕገ 
መንግሥቱን የማይጣረሱ መሆናቸውንም የማረጋገጥ ስልጣን አላቸው፡፡ ከቪህም ባሻገር፣ 
በመንግሥታቱ መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችንና ጥሎችንም የመፍታት ሥልጣን 


ተሰጥቷቸዋል፡፡ 


የኢትዮጵያን ሥርዓት በምናይበት ጊዜ፣ ሕገ መንግሥቱን የመተርጎምና መንግሥታዊ 
ጥሎችን የመፍታት ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ተሰጥቶ እናገኛለን፡፡ በህ1ጉመንግስቱ 
አጽዳቂ ኮሚቴ ስብሰባ ቃለ-ጉባኤ እንደሰፈረው ከሆነ ለዚህ ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች 
ነበሩ፡፡ ሁለቱም ምክንያቶች ሕገ መንግሥቱን በቀረፀው ኮሚቴ የቀረቡ ናቸው፡፡ 
ያመጀመሪያው ምክንያት ሕገ መንግሥቱ የሃገሪቷ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ነፃ 


29 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ፈቃድና ስምምነት ውጤት በመሆኑ ይህንን ሕገ መንግሥት የመተርጎምና በድንጋጌዎቹ 
ላይ የሚነሱ መንግስታዊ ግጭቶችና አለመግባባቶችን የመና:ታት ሥልጣን ለነዚሁ ቡድናዊ 
ማንነቶች ሊሰጥ ይገባል የል ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ፣ ሥልጣኑ ለተለመደው ፍርድ 
ቤት ወይም ለሕገ መንግሥት ልዩ ፍርድ ቤት ቢሰጥ ዳኞች ግልጽ ያልሆኑ ድንጋጌዎችን 
በሚተረጉመ-በት ጊዜ የራሳቸውን ና:ላነትና ሦርጫ ሊያስገቡበት ይችላሉ ከሟል ሃሳብ 
የመነሳት ነጠ: ሆኖም ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሕገ መንግሥትን የመተርንም 
ሥልጣኑን በብታት እንዲወጣ መዊ እገዛ ያገኝ ዘንድ ሕገ መንግሥቱ የሕገ መንግሥት 
አጣሪ ጉባኤ መቋቋም እንዳለበት አውጡውጄል፡፡ 


4.7. የሕጻጣን ብሔረሰቦች መብቶች (እብከ0ዘቨከ 8|0ከ5) አያያዝ፣ 


የሕዳጣን (ክከክ6ቨከ3 መብቶችን ማክበር የአንድን ሥርዓት ዴሞክራሲያዊነት 
በማረጋገጥ ረገድ ቁልፍ መመዘኛ ነው፡፡ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በተለይ ብዙህነት 
በሚታይባቸው አገራት 'አብላጫ ድምጽ ያገኘ ያሸንፋል' ከሟል ስሌት ባሻገር አነስተኛ 
ቁጥር ያላቸውን የኅብረተሰብ ክፍሎች መብትም ሊያረጋግጥ ያስፈልጋል፡፡ በአገራችን 
እንደሌሎቼ ብሔረሰቦች መብቶች ሁሉ የአናሳ ብሔረሰቦች መብቶችም በኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ሕገ 
መንግሥት ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን ዕድል በራስ 
የመወሰን መብት ብሔረሰቦቼ ያላቸውን የኢኮኖሚ የበላይነትም ሆነ የሕዝብ ብዛት 
ከግምት ሳያስገባ ለሁሉ በእኩል ደረጃ የተሰጠ መብት ነው፡፡ ስለሆነም፣ የአገራችን አናሳ 
ብሔረሰቦች በእኩል ደረጃ ቋንቋቸውን የመጠቀምና የማሳደግ፣ ባሕላቸውን የመግለጽ፣ 
የማዳበርና የማስፋፋት፣ እንዲሁም ታሪካቸውን የመንከባከብ መብት አላቸው፡፡ በሰፈሩበት 
መልከዓ ምድርም የራሳቸውን አስተዳደር የመመስረትና በላይኞቹ የመንግሥት አካላት 
ላይም በተመጣጣኝ መልኩ የመወከል መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡ ከዚህም አልፎ፡ 
በፈቃዳቸው ከፌዴሬሽኑ የመገንጠል መብትን ተጎናጽፈዋል፡፡ 


ለየት ባለ መልኩሦም፣ አናሳ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ 
ከ20 የማያንስ መቀመጫ እንደሚኖራቸው በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 54(5) ላይ 
ተቀምጧል፡፡ ሁሉም ቋንቋዎች - የአናሳ ብሔረሰቦችን ጨምሮ - በመንግሥት እኩል 
እውቅና ተሰጥቷቸዋል፡፡ ከዚህም ባሻገር በሕገ መንግሥቱ የኢኮኖማ-ነክና የማኅበራዊ 


30 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴክላሪዝም 


ኩል የመልማት ዕድልና ፍትሃዊ 


ዓላማዎች ሥር፣ መንግሥት የሁሉንም የአገሪቱ ሕዝቦች እ 2 
ማኅበረሰቦችን 


የልማት ተጠቃጋሚነት የማረ.ገገጥ እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮት አናሳ የሆኑ 
በልዩ መልክ የመደገፍ ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ 


በአጠቃላይ ከላይ በዝርዝር ለማየት እንደተሞከረው የኢፌድሪ ህገ-መንግስት 


የአዲሲቷን ኢትዮጵያ ለመመስረት መሰረት የጣሉ በርካታ ድንጋጌዎችን የያዘ እና 
ብዛህነትን በተጉገቢውጡ ማስተናገድ የሚያስችል ስርዓት መገንባት ከማስቻሉም በላይ 
በአገራችን ለስፈነው ሀ*ላም፣፤ እየተመዘገበ ላለው ፈጣን፤ ዘላቂና- ተከታታይ የልማት ዕድገት፣ 
እየጎለበተ ላለው የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ መሠረት ሆኗል።፡ በነዓ ፍላጎትና በፍቃደኝነት 
ላይ የተመሠረተ አንድ ጠንካራ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት የሚያስችለን እና 
የህዳሴያችን መሠረት ይህ ህገ-መንግሥት ነው:: ይህ በአገሪቱ ብሄር ብረሰቦችና ህዝቦች ሰፊ 
ትግል ዕውን የሆነውና በአገራችን እየታየ ላለው ሁለንተናዊ ለውጥ መሰረት የሆነውን ህገ 
መንግስት ማክበርና ማስከበር የእያንዳንዱ ዜጋ ግዴታ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ወጣቱ ትውልድም 
በሕገ መንግሥቱ የተቀመጡ ዓላማዎች ለማሳካት የትውልዶች ቅብብሎሽን የሚጠይቅ መሆኑን 
በመረዳት ጉልህ ድርሻ ሊወጣ ይገባል፡፥ ይህን ከፍተኛ ተልዕኮ ለመፈጸም ህገ መንግሥቱን 
በአግባቡ መረዳትና ለተግባራዊነቱም ዘብ ቆሞ መታገል ይኖርበታል፡፡ 


በሕገ መንግሥቱ ላይ ሙሉ በሙሉ አገራዊ የጋራ መግባባት ለመፍጠር የሚያስችል ሥራ 
በበቂ ባለመሰራቱ ሕዝቡ በሚፈለገው መልኩ የሕገ መንግሥቱ ከክብ ሆኗል ለማለት 
በማያስደፍር ሁኔታ ላይ የምንገኝ በመሆኑ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚከሰቱ ችግሮች መፍትፄ 
ፍለጋ ሕገ መንግስታዊና ሰላማዊ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ፡፡ በትምህርት ተቋማት 
የሚስተዋለው ሁኔታም ተመሳሳይነት ያለውና አልፎ አልፎም አፍራሽ ፃይሎች ይህን አጋጣሚ 
በመጠቀም ወጣቱን ወደማይፈለግ አቅጣጫ ሲመሩት ይታያል፡፡ ስለሆነም በትምህርት ተቋማት 
የመማር ማስተማር ሂደቱ ሳይስተጓጉል በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን መብቱን በመጠቀም 
ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች አቤቱታዎች ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በመንቀሳቀስ ህገ 
መንግስቱን ማስከበርና መጠበቅ ይጠበቅበታል፡፡: ተማሪዎች ሊከተሏቸው የሚገባ የትግል 
ስልተም ቀጥለ በዝርዝር ተዳሷል፡፡ 


3] 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ክፍል 2 


ሃ”.- ሴኩላሪዝምና የመንግስት አካላት ሚና 


51. ሕገ-መንግስትና የሴኩላሪዝም ትርጉም 


የሴኩላሪዝም መሰረታዊ ትርጉም የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት በመሆኑ ከሃይማናታዊ 
ተፅእኖ በጸዳ መንገድ ተልዕኮውን የሚፈጽም መንግስትንና የመንግስት ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፡ 
አሠራሮችንና ዕቅዶች የሚያመላክት አስተሳሰብና ተግባር ነው፡፡ 


በሕገ-መንግስታችን ድንጋጌዎች መሰረት የሴኩላሪዝም ትርጉም አራት መሠረታዊ ገፅታዎችን 
በማብራራት እንመለከታለን፡፡ 


በሕጉመንግስታችን መሰረት የመጀመሪያው የሴኩላሪዝም ትርጉም መንግስትና ሃይማኖት 
የተለያዩ መሆናቸውን የሜደነግገው ነው፡፡ ይህንን ድንጋጌ መነሻ አድርገን መንግስት በሃይማኖት 
ጉዳይ ላይ ሃይማኖቶችም በመንግስት ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገቡ ተደንግጓል፡፡ በዚህ ድንጋጌ 
መሠረት መንግስት ይኽኛው ሃይማኖት ትክክል ነው፥ ያኛው ሃይማኖት ትክክል አይደለም በሚል 
የሚፈርጀው ጉዳይ እንደማይኖር ያሳያል፡፡ የሃይማኖት/እምነት ተቋማትና ተከታዮቻቸው 
ከመንፈሳዊ ግንኙነት አኳያ የሚኖራቸው አስተምህሮና ስርዓት በራሳቸው የሚሟወሰን እንጂ 
የመንግስት አቋም የሟጠየቅበት እንዳልሆነ ያስረዳል፡፡ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ የሚገባ 
ከሆነ የሃይማኖቶችና እምነቶች ነፃነት በተሟላ ደረጃ ሊከበር አይችልም፡፡ 


የዚሁ ትርጉም ሌላው መልክ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳዮች ላይ ጣልቃ እንደማይገባ 
የተደነገገው ነው፡፡ ሃይማኖቶች በመንግስት አሠራር ውስጥ ከገቡ በሚወጡ ፖሊሲዎች 
ስትራቴጂዎችና አቅዶች ላይ የራሳቸውን ፍላጐት የሚያንፀባርቁ አመለካከቶች በመጫን የሌላውን 
መብት የሟጋፋ ስርዓት ሊገነቡ ይችላሉ፡፡ ይኸም የሌሎች ሃይማኖቶችን ነፃነትና እኩልነት ጥያቄ 
ውስጥ የሚያስገባ መሆኑ አይቀርም፡፡ ስለዚህ የመንግስት ጣልታ ገብነት እንደተከለከለ ሁሉ 
የሃይማኖቶቹ ጣልቃ ገብነትም መከልከሉ ተገቢ ነው፡፡ ሃይማኖታዊ መንግስት ከተመሠረት 


፣ሌላውን ነፃነትና እኩልነት የመጨፍለቅ አደጋ ግልጽና ተጤባጭ ይሆናል፡፡ 


32 


እገ መንግሥታዊ መርሀ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


“ኣ። ) ጋይ ግ። ትተም፤ "ተ ርዓታችን 
ሌላው የሴኩላሪዝጮሎ መርሆ በሕጉመንግስታችን የተደሃገገው የትምህርት ሰ 


ባህላዊ ተፅእኖ ጦጭ መከናወን እንዳለበት 
ነት ምክንያት ከትምህርት እንዳይገለሉና 


9 የሚገልጽ 
ከማንኛውም ሃይማኖጋዊነ፣ ፖለቲካዊ እና 


ነጡ፥፥ ይህ አስተሳሰብ ዜጎች በሚከተሌት ሃይማኖት/እም 
የሃገራችን ልማትና ፅድገት ባይተዋር የሚሆን ግለሰብም የኅብረተሰብ ክፍልም እንዳይና'‹ር ዋስትና 
የሚሰጥ ነጡ፣፥፣ ስለሆነም ይህ ድንጋጌ በሐይማኖት/እምነት ተከታዮች መካከል የማይገባ ውድድር 
በማስቀረት ሁሉም በሃገሩ ልማት እኩል ተሳታፊና ተጠቃሟ የጣሆኑበትን ምቹ ሀታ 
ይፈጥራል፡፣ 


ሁለተኛው የሴኩላሪዝም ትርጉም ገፅታ ሃይማኖቶች/እምነቶች እኩል መሆናቸውን 
የሚያረጋግጠው ድንጋጌ ነው፡፤ በሃይማኖትና እምነት ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሁሉም ሰዎች 
በሕግ ፊት እኩል ናቸው፥ በመካከላቸው ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ እኩል ጥበቃ 
ይደረግላቸዋል፡፡ በዚህም መሰረት በሃይማኖት አቋማቸው ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች 
ሁሉም በነፃነትና በእኩልነት ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው፡፡ በዚህ ማፅቀፍ 
መስረት የመንግስት ተቋማት ሁሉንም የሃይማኖት ተቋማትና ተከታዮች ነፃነታቸውን ጠብቀው 
በእኩልነት ማስተናገድ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የመደራጀትና ሃይማኖታቸውን/እምነታቸውን የማስፋፋት 
መብታቸውም በሕገ-መንግስታችን የተፈቀደ በመሆኑ በእኩልነት ማስተናገድን ይጠይቃል፡፡ 


ሶስተኛው ጉዳይ የሴኩላሪዝም መርሆ በመንግስትና በሃይማኖት ትቋማት ግንኙነት ላይ 
ያስቅዋመጣቸውን ድንጋጌዎች የሃይማኖት/እምነት ተከታዮችንም የሚያካትት አስትሳሰብ መሆኑን 
የመያዝ አስፈላጊነት ነው፡፡ የሃገራችን ሕዝቦች የራሳቸውን ሃይማኖት/እምነት የመያዝና የማመን 
መብታቸውን መጠቀማቸው ተገቢና ሕገ-መንግስታችን እውቅናና ዋስትና የሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ 
በሌሳ በኩል ይህንን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን በማጣጣም ሂደት የሌላውን 
ሃይማኖት/እአምነት ማክበር  ይጠበቅባቸዋል፡፡ የማይጠበቅባቸው ነገር ቢኖር. የሌላውን 
ሃይማኖት/እምነት ትክክል ነው ብሎ የመቀበል ጉዳይ ነው፡፡ ይህ የራስን ሃይማኖት መያዝ 
እንደተጠበቀ ሆኖ የሌላውን አክብሮ የመኖር ጉዳይ በሃገራችን በሰላም አብሮ የመኖር ታሪካችን 
ለዓለምም ጭምር የምናስተምረው የሕዝባችን የሴኩላሪዝም ወርታማ ተሞክሮ ነው፡፡ 


አራትኛው የህገ-መንግስታችን የሴኩላሪዝም ትርጉም ገዕታ ሃይማኖትን ለማስጉው የተደነገገ 
መርሆ ያለመሆኑን የመገንዘብ አስፈላጊነት ነው፡፡ ዜጎች የሚፈልጉትን ሃይማኖት/እምነት የመያዝ 
መብታቸው በሕጉመንግስታችን የተደነገገ ነው፡፡ በሌላ በኩል ሃይማኖትን/አምነትን ያለማመን 
የግለሰቦች ውሳኔ በመሆኑ መከበር ያለበት መብት ነው፡፡ ስለዚህ ሴኩላሪዝም ይህንን የዜጎችን 
መብት በምንም ዓይነት ሁኔታ አይቃረንም፡፡ የሴኩላሪዝምን መርሆ ማስከበር የሃይማኖት 


33 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሌኩላሪዝም 


ተቋማትና ተ! እህ. 
ት ።፣ “ያነን ኮህ” ፣ " 
ሃደጣ የታቸፒጠ፡ ያላቸውን ሕጉ መንግስታዊ ነፃነት የበለጠ እንዲጠናከር ያደረገ እንጂ 

ይማኖት አል፡‹ 1 
ኣባ ማህበረሰብን (የመፍጠር ዓላማ የሌለው መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 


ስለቪህ ከሕጉመንግስታችን በመነሳት እነዚህ አራቱ ተመጋጋቢ መርሆዎች መረዳት፣ ማክበርና 
ስከበር በእርግጥም ሴኩላሪዝምን በማስረጽ ሰላምን: ልማትን፣ መልካም አስተዳደርንና 


ዴሞክራሲያችንን ጠደ ላት ደረጃ ማሸጋገር የስችለናል፡፡ 


52. ሕባገ-መንግስቱና የሴኩላሪዝም ድንጋጌዎች 


በኢፌዴሪ ሕጉመንግስት የሰፈሩትን ሴኩላሪዝምን የሚመለከቱ ሕገ-መንግስታዊ ድንጋጌዎችን 
በዝርዝር ማየት አስፈላጊ የሚሆነው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው፡፡ አንደኛ ሴኩላሪዝም ምን ያክል 
ጥልቅት ያየለው መርሆ' እንደሆነ በተሟላ መንገድ ለመገንዘብ ዝርዝር ድንጋጌዎችንና እርስ-በእርስ 
የላችውን ትስስር መረዳት ያየስፈልጋል፡፡ ሁለተኛ ለሴኩላሪዝም የተሰጠ ትርጉም ሕገ-መንግስታዊና 
ከሕገ-መንግስቱቲ ድንጋጌዎች ብቻ የመነጨ መሆኑን ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡ ሶስተኛ የሴኩላሪዝም 
መርሆን ያለማክበርና  ያለማስከበር ጉድለት የሕጉመንግስቱ በርካታ ድንጋጌዎችን ጭምር 
በማወቅም ባለማወቅም መጣስ እንደሆነ በግልፅ ለመረዳት ያግዛል፡፡ በመጨረሻም የሴኩላሪዝም 
መርሆ የሚከበረው ሃይማኖትንና እምነትን ለማስቀረት እንዳልሆነ፥ እንዲሁም ሴኩላሪዝም 
ሃይማኖትን የሚያስተው አሰራር እንዳልሆነ ከዝርዝር ድንጋጌዎች ለመገንዘብ ስለሚረዳ ነው፡፡ 


5.2.1. የሕጉመንግስቱ መግቢያ፡- 


የኢፌዲሪ ሕገመንግስት መግቢያ የኢትዮጵያ ብሔሮች፥ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን 
ዕድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸውን ተጠቅመው በነፃ ፍላጎታቸው አንድ የፖለቲካ 
ማህበረሰብን ለመገንባት መስማማታቸውን ይገልፃል፡፡ የተጠቀሰውን ዓላማ ከግብ ለማድረስ 
የግለሰብና የቡድን (የብሄር/ብሔረሰብ) መሰረታዊ መብቶችን ማክበር እንደሚገባ፣ የፆታ እኩልነትን 
ማረጋገጥ አእንደሚገባ፣ ባህሎችና ሃይማኖቶች ያለአንዳች ልዩነት እንዲራመዳ- እንደሚደረግ በግልጽ 
ተቀምጧል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ብሄሮች ብሄረሰቦች ያለፈውን የተዛባ ግንኙነት በማረም ከታሪክ 
የወረሱትን ገንቢ ግንኙነትና ትስስርን በማጎልበት አብሮ ለማደግና ለመጠቀም፤ በዚህ መንገድም 
አንድ የኢኮኖሟ ማህበረሰብ ለመገንባት መወሰናቸውን ይገልፃል፡፡ 


ከዚህ የህዝቦች ቃል-ኪዳን የሰፈረበት ሕገመንግስት መግቢያ የምንገነዘባቸው ግልጽ 
ድምዳሜዎች አሉ፡፡ ሕጉመንግስታችን የመብቶችን ዋስትና መስጠት 'ሀ" ብሎ ሲጀምር ሁሉም 
ማንነቶች እኩል መሆናቸውን ያስቀመጠ ወይም ዕውቅና የሰጠ መሆኑን ነው፡፥ ሕጉመንግስታችን 
በመግቢያው ሁሌም ባህሎችና ሃይማኖቶች ምንም ዓይነት ልዩነት የማይደረግባቸው መሆኑም 


34 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩሳሪዝም 


ዞኮ». ጆ # #5” "፳2 በህ እኒያ ላሳይ 
በግልጽ አስፍሯል፡፡ ያለፈጡ የተዛባ ግንኙነት የሚወገድ መህ ኑን በሕጉመንግስቱ ሠ /( 

ምን : "ኮውን፣ ንዱ 

መገለፁም ሁሌም ብዝሃነቶች (ሃይማኖቶችና እምነቶትም ምር) እኩል መሆነኅ ኮውን፣ አንዳ 


ሃይማኖት የበላይ ሌላው የበታች የሚሆኑበት ታሪክ ያበቃ መሆኑን ያሳያል፡፡ 
ጉዳይ የሴኩላሪዝም እሴትን 
(የማስጠበቅ እምነት ነው፤!፥ ህዝቦቻችን የተለያዩ የማንነት መገለጫዎቻቸውን ጠብቀው ነገር ግን 
በበርካታ ማህበራዊ ግንኙነቶች ተሳስረጡ የቦር በመሆናችቸችው፤ በዚሁ ገንቢ የታሪክ ገጽታቸው የጋራ 


ከሕገመንግስቱ መግቢያ የምንገነዘበው ሌላው መሰረታዊ 


ጥቅምና አመለካከት ያፈሩ በመሆናቸው ይህንን በማስጠበቅ አብሮ ለመኖር መወሰናቸውን 
ይገልፃል፥፡፥ ሴኩላር እምነት ህዝቦቻችንን አስተሳስሮ የቆየ የማህበራዊ መስተጋብራቸው መገለፆ“ሄ 
መሆኑን በግልጽ ,ርየሷጀል፡፣ 


5.2.2. በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መሃል የተቀመጠው ብሄራዊ አርማ 


የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦችን እና ሃይማኖቶችን በአኩልነትና 
በአንድነት ለመኖር ያላቸውን ተስፋ የሚያንፀባርቅ ብሔራዊ አርማ በመሃሉ ላይ እንደሟኖር 
በአንጽ 3 ይደነግጋል፡፡ ይህ ብሄራዊ አርማ የማንነቶች እኩልነትን የሚወክል መሆኑ የሚያሳየው 
አንዱ ገጽታ የሴኩላሪዝምን መርሆ ነው፡፡ ባለፉት ዘመናት መንግስታት የፈጠሩዋቸውን 
የሃይማኖቶች የተዛባ ግንኙነት ከማስወገድ በተጨማሪ ሃይማኖቶችና ሌሎች ማንነቶች 
ልዩነቶቻቸው ሳይገድብዋቸው በተለያዩ ዘርፎች ተሳስረውና ተደጋግፈው ለመኖር ያላቸውን ትስፋ 
የሚገልጽ ነው፡፡ 


5.2.3. የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት 


በኢፌዲሪ ሕገ-መንግስት ከተደነገጉ አምስት መሰረታዊ መርሆዎች አንዱ በአንቀጽ 11 
የተቀመጠው ነው፡፡ ይህ ድንጋጌ "መጋግዕትኖ ሂጀሪማኖት ይታሦለያዩ ኖቻው፡፡ መንግሷታዊ ጀሪማኖት 
ጸዲይፎሮም፡፡ መቓጋግዕት #ያሂሪማኖም ሦ4ዴይሪ ወልቃ ጴፋሪይገባም፡ ሂይማኖትም መንግሰት 7ዲሪ ፏሪ 
ወልቃ ኢጴርፅ7ባፃም" በሟል ይገልፃል፡፡ 


ሕገ-መንግስታችን በዚህ ድንጋጌ አማካኝነት ያረጋገጣቸውን መብቶች በግልፅ መገንዘብ ጠቃሟ 
ነው፡፡- አንደኛው ጉዳይ መንግስት በሃይማኖቶች የውስጥ ጉዳይ ማለትም ሃይማኖቶች 
በሚያስተምሩት ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ አስተምህሮ ላይ የሚወስነው፣ የሚጨምረው ወይም 
የሚቀንሰው ነገር የሌለ መሆኑን በማስቀመጥ ለሃይማኖቶች ሙሉ ነፃነት አጎናፅዕፏል፡፥ ሃይማኖቶች 


35 


1212 “ዳር 1. 8. መመ ፡ኹ- |ዓ ውዳ 77 ህጅ ዜኽ ፌን ህች. 7)... «75 ጠጭትቅሃቸ /:፡-- ጋ ፈይ ኢየ ክሪ ን ለ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


ስለሚያስትምሩት ሃይማኖታዊና መንፈሳዊ አስተምህሮ ይዘት የሚወስኑት ራሳቸውና ራሳቸው ብቻ 
መሆናችውን ያረጋግጣል፡፡ 


ሁለትኛው ጉጻይ መንግስት የኔ ብሎ የሚከተለው ፃይማኖት ወይም እምነት የለም፡፡ እንደ 
ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከማንኛውም ዓይነት ሃይማኖት ወይም እምነት ነፃና ገለልተኛ 
ዛው፡፡' መንግስት በ1ለየ ሁኔታ የሚያበረታታውም ሆነ የሚያጣጥለው ሃይማኖት/እምነት የለም፡፡ 
ይህ ደግሞ ሁሌንም ሃይማኖቶችና እምነቶች እኩል እንዲያገለግል ሃላፊነትን የሚጥል ድንጋጌ 
ነው፡፡ ስለሆነም አንድ ሃይማኖት ወይም እምነት የተካለ አገልግሎት እና ጥበቃ የሚያገኝበት 
ሌሎች ደግሞ የሟገለሌበት ስርዓት ሙሉ በሙሉ የተወገደ መሆኑንና የሃይማኖቶችና እምነቶች 
እኩልነት የተረጋገጠ መሆኑን ያሆሳያል፡፡ 


ሶስ1ኛው ገፅታ ሃይማኖቶች በመንግስት የፖለቲካና የአስተዳደር ጉዳዮች ላይ ጣልቃ 
እንዳይገቡ የተከለከለ መሆኑን ያሳያል መንግስት ለሁሉም ሃይማኖቶች እኩል የማገልገል ሃላፊነት 
የትጣለበት በመሆኑ አንዱ ሃይማኖት ይጠቅመኛል የሚለውን ፖሊሲ ወይም ህግ እንዲወጣለት 
ማድረግ የማይገባው እንደሆነ በግልፅ ያሳያል፡፡ ማንኛውም ሃይማኖትና እምነት የፋይናንስ አቅም 
ወይም የተከታይ ብዛት አለኝ ብሎ በመንግስት የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ጫና መፍጠር አይችልም፣ 
እንዲሁም የመንግስትን ቀረቤታ ተጠቅሞ የሌሎችን የእኩልነት መብት የሚሸራርፍ ጣልቃ ገብነት 
እንዳይፈፅም የተከለከለ መሆኑን የሚገልፅ ድንጋጌ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ መንግስት ለሁሉም 
ፃይማኖቶችና እምነቶች እኩል ዕድል ይሰጣል፣ እኩል ጥበቃ- ያደርጋል፣ ሕገ-መንግስታዊ 
ድንጋጌዎች በሁሉም ሃይማኖቶችና እምነቶች እኩል ተፈጻሚ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው፡፡ 


5.2.4. የእኩልነት መብት 


“ሁም ፅዎቻ ፀሖሃ ፊት ላኩል ናቸው፣ በመጻጓስ4ቸው ማጋኛውም ቆይነት ልዩነት ዲይደረግ 
ገሕፇ እል ጥዕቃ ይደረግጎቸፇል፡፡ ዕሄሀ ሪ?ድ #ሃረ። #ፀብ#ር ብ#ሄሪሰቭ፣ በቀለም፡ ቋዶታ፣ ባቋጋቋ፡ 


2 ታም መያ ህአ ትውልደ ወይመ ሰለ? አቋም ም#ክሟያት 


ጳይነት 4ይደረ።ፓ ሰሥዖቻ ሁሐ ጳሎልኖ ተጨባናፓ ይሕግ ዎፇዕትኖ ቦዖማግንት መብት ጳ4ቸው" የሚል 
የእኩልነት መብት በአንቀፅ 25 ተደንግጓል፡፡ 


የሴኩላሪዝም ሰፊ ገዕታ በዚህ አንቀፅ ተቀምጧል፡፥ አንደኛ ሰዎች ከማንነታቸው ወይም 


አመለካከታቸውና አቋማቸው የሚመነጭ ልዩነት ያላቸው በመሆናቸው ምክንያት የእኩልነት 
መብታቸው አይገደብም የሚል እምነት ነው፡፡ 


36 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


የሆዚህ ድን 36. ሌላጡ ትርጉም የሃ ዕማኖቶትና ሆእም ነቶች እኩልነት ከሌለ" ት የ ማንነት 


መገለጫዎች ተያይኮ የሚታይና የሚፈፀም መሆኑን በግልጽ ያሳላሳያል፡፡ በቋንቋ ወይም በዖታ ወይም 
በማህበራዊ አመጣጥና በሊሎች የማንነት መገለጫዎች ተመስርቶ የአያያዝ ልዩነትና አድሎ 
የሚፈፅም አካል ቢኖር የሃይማኖት እኩልነትን ሊያረጋግጥ አይችልም፡፡ በዚህ ምክንያት 
የእኩልነት መብት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ነው፤፤ በሌላ መልኩም የሃይማኖቶችና 
እምነቶች እኩልነት ሳይረጋገጥ ሌሉች የእኩልነት መብቶች ሊረጋገጡ እንደማይችሉ የሚያሳይ 
ነው፥፥ ከዚህ እኳያ ሴኩላሪዝም እነዚህ የብዝሃነት ገጽታዎች በእኩልነት ያቀፈ መርሆ መሆኑ? 
መገንዘብ ይቻላል፡፥ 


5.2.5. የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት 


ሕጉመንግስታችን የማሰብ፥ነ የህሊናና የሃይማኖት ነፃነት ለማንኛውም ሰው አጎናጽፏል፡፡ 
ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ፣ ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር 
በመሆን ሃይማኖትን ወይም እምነቱን በይፋ የጥማምለክ፣ የመከተል፣ የማስተማርና የመተግበር 
መብት የተረጋገጠለት መሆኑ በአንቀጽ 27 ተደንግጓል፡፡ 


ሰዎች የመረጡትን ሃይማኖት ወይም እምነት ወይም የፖለቲካ አመለካከት የመያዝና 
የመከተል መብት አላቸው ሲባል የሚከተሉትን የመብቱ አጠቃቀም ገጽታዎች መገንዘብ 
የስፈልጋል፡፡ አንደኛው ይህ ነፃነት የሚመለከተው ሁሉንም ዜጋ ነው የሜል እምነት መያዝ 
ያስፈልጋል፡፡ የመሰለውን ሃይማኖት የመከተል እና የመሰለውን የፖለቲካ አቋም የመያዝ መብት 
ለአንዱ ትፈቅዶ ለሌላው የሚከለከል አይደለም፡፡ አንዱ ቡድን ወይም ግለሰብ የራሱን ሃይማኖት 
ትክክል ነው ብሎ ሌሎችን ለማስተማርና ተከታይን ለማፍራት ሲንቀሳቀስ ሌላም ቡድን ተመሳሳይ 
መብት ያለው መሆኑን ማመን ይገባዋል፡፡ የተረጋገጠውን ሕጉመንግስታዊ መብት ተጠቅሞ 
ሌሎችን በኃይል ወይም ከግለሰቦች መልካም ፍላጎት ውጭ እምነታቸውንና አቋማቸውን 
እንዲቀይሩ ማድረግ አይችልም፡፡ ስለሆነም የዜጎች የሃይማኖት/እምነት ነፃነት መብትን መፃረር 
አይችልም ማለት ነው፡፡ 


ሠ 


የዚህ መብት ሌላው ትርጓሜ ከሰው ማንነት ጋር የተያያዘ መሆኑ ነው፡፥ ሰው በተፈጥሮው 
የማሰብ ፀጋ የተሰጠው ፍጡር በመሆኑ የሕሊና ነፃነት የሚያገኘው ሰው ስለሆነ ነው፡፥ ይህንን 
አቋም መያዝ አይገባህም፣ ይህንን ሃይማኖት መከተል የለብህም ብሎ መከልከልና ተፅዕኖ መፍጠር 
የማሰብና የህሊና ነፃነትን መንፈግ ነው፡፡ 





ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪ'ዘም 


ማንኛውም ስው የመረጠውን ሃይጣኖት (መከተል ነፃነት አለው ሲባል ይሻለኛል ብሉ 
የመምረጥ ነፃነት ጮሌ በሌ ለግለሰቡ ተለጥቷል ማለት ነው፡፡ ግለሰቡ አንዱን የ ኔና 
ወይም የፖለቲካ አመለካከት የመያዝ ብቻ ሳይሆን ያለመያዝ መብትም እንዳለው የ“ሄያረጋክጥ 
ድንጋጌ ነውቡ፤፥ አንዱን ፃይማኖት ወይም የፖለቲካ አቋም ባለመያዙ ምክንያት የማሜደርስበት 
አንጻች መድሎና ተፅዕኖ አይኖርም ማለት ነጦ፡፡ 


መንግስት ይህንን ነፃነት የማረጋገጥና የመጠበት ኃላፊነት አለጦ፡፡ ጉልበተኞች አስገድደው 
አቋምንና ሃይማኖትን እንዳያስቅይሩ ወይም የተለያዩ “*ፄናዎች እንዳያደርሱ የመጠበቅና የዜጎችን 
የማስብና- የህሊና- ነፃነት የመጠበቅ ግዲታ አለበት ማለት ነው፡፡ ዜጎችም የሌሎችን 
የሃይማኖት/እምነት ነፃነት የመጠበቅ ሃላፊነት አለባቸው፡፡ 


5.2.6. ትምህርት ከሃይማኖታዊ ተፅዕኖ ነጻ ስለመሆኑ 


ትምህርት በማንኛውም ረገድ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ አመለካከቶችና ከባህላዊ ተፅፅኖዎች ነጻ 
መሆን አለበት የሚል ድንጋጌ በአንቀፅ 90(2) ሰፍሯል፡፡ 


ትምህርት ከሃይማኖት፣ ከባህላዊና ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ነጻ ማድረግ በቅጥታ የሴኩላሪዝም መርሆን 
ተግባራዊ ማድረግ ነው፡፥ ትምህርት ለሃገር እድገት ወሳኝ የሆነው የሰው ሃብት ልማት 
የሚካሄድበት ተቋም በመሆኑ የአንዳ ወይም የሌላው ሃይማኖት የሚስፋፋበት ወይም ሃይማኖትን 
የማስፋፋት ውድድር የሟካሄድበት ሊሆን አይገባም፡፡ የሁሉም ሃይማኖትና እምነት ተከታዮች 


ፅውቅት የሚገበዩበት ማዕከል በመሆኑ ይህንን አገልገሎት ፅኩል ለማቅረብ ከሃይማኖታዊ ተፅፅኖ 
ነጻ መሆን አለበት፡፡ 


ትምህርት ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ተፅዕኖ ነጻ ማድረግ ማለት ዜጎች በትምህርት ማዕከላት ከገቡ 
በኋላ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ አድሉ አይፈፀምባቸውም ወይም በሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ 
በመጠመድ በሌላ ጊዜ የማይገኘውን የትምህርት ዕድል ኢየጡም ማለት ብቻ አይደለም፡፡ 
- መንግስትና ሌሎች አካላት የትምህርት ተቋማትን ሲገነቡና ሲያስፋፉ ሃይማኖትና እምነትን መነሻ 
ሳያደርጉ ለሁሉም ዜጎች በፍትሃዊ መንገድ ያዳርሳሉ ማለትንም ይጨምራል፡፥ የትምህርት 
ተቋማት ግማሾቼ ለአንዱ ሃይማኖት ተከታዮች ሌሎቹ ደግሞ ለሌላው ሃይማኖት ተትከታዮች 
ለማስተናገድ አይገነቡም ማለትም ጭምር ነው፡፡ በየትኛውም አከባቢ የሚገኝ የአካዳሟ ትምህርት 
ተቋም የማንኛውም ሃይማኖትና እምነት ተከታዮች በእኩልነት የሚስተናገዱበት ነው፡፥፥ የትምህርት 
ፅድል ሊያገኙ የሚገባቸው ዜጎች በሚከተሉት ሃይማኖት ወይም እምነት ምክንያት በቅበላ ጊዜም 
አድሎ አይደረግባቸውም ማለት ነው፡፡ የትምህርት ስርዓት በሴኩላሪዝም መርሆ መመራት አለበት 


ጋአ 


ሣህ 


4, 
/ ኣጋ 
ብሎ ነ ፈቅ ሠ 
ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝፖ 





“፪7 ያ ወ ገያ ፦ 
ሲባል ይህንን ሁኔታ ማሟላት ማለት ነው፡፤፤ በሌላ መልኩ የሴኩላሪዝም መርሆ' ያለ“ ከተል እና 


በመማር ማስተማር ሃደት፣፥ 
. ወዘተ አድሎ እንዲፈፀም 


ትምህርት በሃይማኖታዊ ተፅዕኖ ስር እንዲወድቅ መፍ:ቀድ ማለት 
በተማሪዎች ቅበላ ወትት) በተቋማት ግንባታ) በግብአት ስርጭት፤ 
መጃፍዳ:ቀድ ማለት ነበኑ፤፣ 


5.2.7. የመደራጀት መብት 


የሕጉመንግስታችን አንቀጽ 31 ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማኅበር የመደራጀት 
መብት እንዳለጡ ይደነሣጋል፡፥፡ ይህ የመደራጀት መብት ሕገፅ-መንግስታዊና ህጋዊ ስርዓታችንን 
በህገወጥ - መንገድ ለማፍረስ ጥቅም ላይ እንዳይውል. ተደንግጓል፡፡ | ከዚህ መጓጓሻ 
የሃይማኖትናእምነት ተቋማትም የመደራጀት መብት እንዳላቸውና የመንግስት አሠራር ይሽንኑ 
በመገንዘብ ተገቢውን ሕጋዊና ፍትሐዊ አገልግሎት ሊሰጥ እንደሚገባ ያሳያል፡፡ መንግስት በዚሁ 
መንገድ የተደራጁትን አካላት የመመዝገብና የእውቅና ጥያቄ ሲያቀርቡ በሚመለከታቸው ኣካል 
በህጉ መሠረት መዝግቦ መያዝ ተገቢ ይሆናል፡፡ በዚሁ መንገድ የሚከናወነው የምዝገባና ዕድሳት 
ስርዓት የሃይማኖት ተቋማት ከመንግስት የሚሜያገቿቸው አገልግሎቶችና ግንኙነቶችን ሕጋዊ 
የሚያደርግ ሲሆን ተቋማቱም ለፀረ-ሕጉመንግስታዊ ድርጊቶች እንዳይጋለጡና ለተከታዮቻቸው 
ተጠያቂ በመሆን የውስጥ ሰላማቸውን ለማስፈን የሚያግዝ ይሆናል፡፡ በሕጋዊ መንገድ የተደራጁ 
ተቋማት በሙሉ የአገራችን ሕገ-መንግስታዊና ሕጋዊ ስርዓት ማክበርና ማስከበር ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
ይህም የሴኩላሪዝም መርሆ በተቋማቱ ማስፈንን ያካትታል፡፡ 


ተቋማቱ የሚከተሉትን ሃይማኖት/እምነት መያዛቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በሌሎች ሃይማኖት 
ተቋማት ላይ እራሳቸውም ይሁን ተከታዮቻቸው በተለይም ሰባኪያንና/ዳኢዎች አሉታዊ መልዕክት 
እንዳያስተላለፉ ማስተማር ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዚሁ መንገድ የመደራጀት መብታቸውን ተጠቅመው 
የተደራጁ የሃይማኖት/የእምነት ተቋማትን መዝግቦ መያዝ ከሃይማኖት/እምነት ጣልቃ ገብነት ጋር 
የሚያያዝ አይደለም፡፡ የሃይማኖት ተቋማት ሕጋዊ ሰውነት ሲያገኙ የሃይማኖቱን ክብር፣ ሞገስና 
ጥቅም የሚቀንስ ሳይሆን እንዲያውም የሚያሳድግ ነው፡፡ ይህ አሰራር የዓለም አቀፍ ልምድም 
ጭምር ነው፡፡ መመዝገብን ከጣልቃ ገብነት ጋር ማያያዝ የሃይማኖት ተቋማትን የሕገ-ወጥ ተግባር 
ዋሻ ለማድረግ የመፈለግ አዝማሚያ እንጂ የሃይማኖት ተቋማትና ተከታዮቻቸውን የሚያስጨንቅ 
ጉዳይ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም፡፡ ተቋማቱ በሕገ-መንግስታችን የገኙዋቸውን መብቶች ተግባራዊ 
ለማድረግ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት የሚኖረውን ሕጋዊ አሠራር የመደንገግ ጉዳይ ነው፡፡ 


| 


39 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


6... ሴኩላሪዝምና ሠላም! ልማት፣ ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር 


ሃገራችን በዓለም ከነበሩ የስልጣኒ ቁንጮዎች አንዷ እንደነበረች ታሪካችንና ታሪካዊ 
ቅርሶቻችን ምስክሮች ናሻው):፥ ከዚህ የሥልጣኔ ማማ ወድታ በከፋ ድህነትና ኋላ ቀርነት 
የተክዷቀችበት ምክንያት ብዝሃነትን የሚያስተናግድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ባለመፖሏና 
ልማትን ማስቅጠል የማይታሰብ ስለነበረ ነው፤፣ ይህ ተመልሶ ለረሀብና ለጦርነት ደልዳላ ሜዳ 
በመፍጠሩ የፀረ ዴሞክራሲና የድህነት አዙሪት የነገሰበት ዘመን ነበር፡፡ ከዚህ ታሪከዊ ስህተት 
ለመጡጣት እልህ አስጨራሽ ትግልና ከባድ መስዋትነት ከተከፈለ በኋላ ዛሬ 3.1 ያሐ ጋ 
ዴሞክራሲያዊ ሕገ መንግስት ቀርቦ0ን በህዳሴ ጉዞ" ላይ እንገኛለን፡፡ 


ይህ ዘርፈ ብዙ የልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዓላማ ያለአንዳች መስተጓጐል 
እንዲቀጥልና ዳር እንዲደርስ ሕገ-መንግስታችንን ማክበር እና ሕገ-መንግስታዊ መርሆዎቻችን 
መጠበቅ የእያንዳንዱ ዜጋ እና ማህበረሰብ ኃላፊነት ሊሆን ይገባል፡፡ 


የሴኩላሪዝም እስተሳሰብና ተግባር በሃገራችን የሠላም የልማት የዴሞክራሲና የመልካም 
አስተዳደር ግቦቻችንን ለማሳካትም ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፥፡ ሠላም፣ ልማት መልካም አስተዳደርና 
የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሃገራችንና የሕዝባችን የሕልውና ጉዳዮች ተደርገው የሚወሰዱ 
እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ስለዚህ በሚቀጥሉት ክፍሎች ሴኩላሪዝም ከሰላም፥ ከልማት፣ ከዴሞክራሲና 
ከመልካም አስ፲ቴዳደር ጋር ያለውን ትስስር አጠር አድርገን እንመለከታለን፡፡ 


6.2. ሴኩላሪዝምና ሠላም 


ከሕገ-መንግስታችን የሴኩላሪዝም ድንጋጌዎች በመነሳት የትርጉሙን የተለያዩ ገጽታዎች 
ተመልክተናል፡፡ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውንና አንዱ በሌላው ጉዳይ ላይ ጣልቃ 
እንደማይገባ ሕገ መንግስታችን ይደነግጋል፡፡ ይህም መንግስትና ሃይማኖት በራሳቸው ገደብ 
የሟሠሩና የሠላምና የልማት የትብብር ማዕቀፍም ቢሆን የየግላቸው ነፃነት እንደትጠበቀ መሆኑን 
የሚያሰምር ነው፡፡ በመቀጠል የተቀመጠው ድንጋጌ የሃይማኖቶችና/እምነቶች ነፃነትና እኩልነት 
በሕገ መንግስታችን እውቅናና ዋስትና የተሰጠው ጉዳይ መሆኑን ነው፡፡ ይህም ኬጎች የፈለጉትን 
ሃይማኖት/እምነት የመከተል ወይም ያለመከተል መ.ሉ መብታቸውን የሚያረጋግጥ ጉዳይ ነው፡፡ 
ከእነዚህ ድንጋጌዎች ጋር ተመጋጋቢ የሚሆነው ደግሞ ዜጎች የየራሳቸውን ሃይማኖት/እምነት 
መያዛቸው እንደተጠበቅ ሆኖ የራሳቸውን እንደሚወዳና እንደሚያከብሩ ሁሉ የሌላውንም 
ሃይማኖት/እምነት- እንዲያከብሩ የሚጠበቀው አመለካከት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ሁሊም ዜጎች 
የሌላውን ሃይማኖት/እምነት እንዲያምኑ ሳያስፈልግ በሰላም አብሮ የመኖር መሠረት የሚጥል 


40 


እገ መንግሥታዊ መርሀ'ዎችና ሌኩላሪዝም 


አስተሳሰብ ነው፡፥ እነዚህ ድንጋጌዎች በአንድ ላበሱ እንዲሆነ 
በገለልተኝነት እንዲከናጠኑ፥ነ ፍ5ትሕዊ እንዲሆኑና ግልጸንነትና ተጠርሮያቂነት 0 ፣ተ '« 
ያስገድዳጳል፣ነ፣፤ 


ከዚህ በላይየተዘረዘሩት ሕጉመንግስታዊ የሴኩላሪዝም መርሆዎች ሲከበሩ ሕዝባችን በመንግሰት 
ላይ ያለው ዓመኔታ እና እርካታ እጅግ ከፍ እንደሚል ለጥርጣሬ የሚቀርብ አይሆንም፡፡ እነዚህ 
መርሆዎች በተሟላ መንገድ ተግባራዊ ሲደረጉ በሕዝባችን ውስጥ መተማመንና መደጋገፍን እጅግ 
የሚያነለብትጉው መሆኑም ግልጽ ነው፡። ይህም ተመልሶ ጥርጣሬን በማሰወገድ የሕዝባችን 
አንድነትና መከባበር የሚያሳድግ ነውጡ፡፡ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታችን በዚህ መልክ የሴኩላሪዝም 
መርሆዎች ደዴደንግነ ሲያበቃ የሚጣስበት አጋጣሟ እንኳን ቢፈጠር በሰላማዊ ዴሞክራሲያዊና ሕጋዊ 
መንገጊሮ የሚፈታበትን አቅጣጫ በግልጽ ደንግጓል፡፡ 


ስለዚህ የሴኩላሪዝም መርሆዎች በጥብቅ ተግባራዊ ሲደረጉ የሕዝባችን በመንግስት ላይ 
ያላችውን እርካታ በማሳደግና የውስጣቸውን አንድነትና ትስስር በማጎልበት በሰላም አብሮ ለመኖር 
አንዱ መተማመኛ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው፡፡ በመንግስ ስርዓት ላይ እርካታ ያለው ሕዝብ 
ለሰላም መሠረት ነው፡፡ የሕዝቦች አንድነትና ትስስርም ለሃገር ሰላም ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡ 
በማህበራዊ ማንነታቸው አድሎ የተፈፀመባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ጥያቄ ማንሳታቸው: 
ጥያቄያቸው ካልተመለሰም ተቃውሞና አመፅ ማንሳታቸው የማይቀር ነው፡፡ ተቃውሞና ዓመፅ 
እየተባባሰ በመሄዱ ሰላም ማናጋቱም የማይቀር ነው፡፡ በማንነት ቅረቤታ ተጠቃሚ የሆኑት 
ማህበረሰቦች ሳይቀር ሠላማቸው መናጋቱ አይቀሬ ይሆናል፡፡ 


በአጭሩ -ሴኩላሪዝምን በተሟላ መንገድ ስንተገብር በሕዝባችን መካከል የሰላም መሠረት 
እያስቀመጥን አንደሆነ ሊሰመር ይገባል፡፡ 


6.3. ሴኩላሪዝምና ልማት 


የሴኩላሪዝም አስተሳሰብ መንግስት ዜጎች/ሕዝቦች በሃይማኖት/እምነት አመለካከታቸው 
ምክንያት - የሃገራችን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከተተከተለ ማንኛውም ፖለቲካዊ ማኅበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የማይገለሉበትን ሰፊ የተሳትፎና የተጠቃሚነት “መበገ. የዓ ር 3 
ነው፡፡ የመንግስታችን እምነትና የልማት ፖሊሲዎቻችንና ስትራቴጂዎቻችን ሁሉ እምብርት 
ተብሎ የሚወሰደው ሕዝቡ ቁልፍ የልማት አቅም መሆኑን ነውጡ;; እንደ ሃገር እየተሳካ የሚገኘው 
የምዕተ ዘመኑ የልማት ግቦች ስኬት ዋናው ባለቤቱ ሕዝቡ ነው፡; 


51 


ላይ መንግስታዊ አገልግሎቶችና/ግንኙነቶት 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ይህንን ወሳኝ የሕዝብ አትም በዘላቂነት 
በጥብቅ መከበር አለባቸጡ:! በሃይማኖት/እምነት አመለካከት ምክንያት ዜጎች በተለያዩ ልማታዊ 
እንቅስቃሴዎችና አደረጃጀቶች እንዳ ይሳተፉ የሚቀመጥ ገደብ ቢኖር ምልዓተ-ሕዝቡን የማያሳትፍ 
በመሆኑ ፈጣንና ሁሉም በየደረጃፁ (ሚጠቀምበትን- ልማት ማረጋገጥ አይቻልም፡፡ 
በሃይማኖት/እምነት ኣመለካከት ምክንያት ዜጎች እንዳይሳተፉ ገደብ የሟጣልበት ፖለቲካዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሌዎች ቢኖሩ 
የሚየቀጭጭ መወሆኑ አይትቅርም፣: 


ይህም ተመልሶ የሃገርን ልማትና ዕድገት 
፡ በዚሁ ጉዳይ ላይ አንድ ተጨባጭ ምሳሌ ወስዶ ማየት ጠቃሟ 
ይሆናልነ፥ የትምህርት ስርዓታችን ለሁሉም ሃይማኖት/እምነት ተከታዮች በማይወክል መንገድ 
የተቀረጸ ከሆነ የአንዱን ተከታይ የሚስብና የሌላውን ተከታይ የሚገፋ መሆኑ አይቀርም፡፡ ይህም 
በሕዝቦች መካከል የልማትና ዕድገት ልዩነት የሚፈጥርና ድምር ውጤቱም ድህነትና ኋሳላ-ቀርነትን 
ማስቅጠል መሆኑ አይቀሬ ነውወ፡፥ የሃገራችን የቅድሞ ስርዓቶች ከሥልጣኔ ማማ ወድቀን 
እንድንከሰከስ የደረጉት ዜጎች በሚከተሉት ሃይማኖት/እምነትና አመለካከትና ሌሎች ማንነቶች 
መነሻነት የልማት አካል ሳይሆኑ ባይተዋር እንዲሆኑ ስለተገደዱ ነው፡፡ 


በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ባለፉት 11 ዓመታት ባለሁለት አሃዝ ፈጣንና መሠረተ-ሰፊ ልማት 
አኢየተመዘገበ የመጣው ሁሉም የሃይማኖትና/እምነት ተከታዮች እና ብዝሃነቶች ያለምንም አድሎና 
ትፅዕኖ ድህነትን ለመዋጋት በመረባረባቸው ነው፡፡ ስለሆነም ማንም ዜጋ በሚከተለው ሃይማኖትና 
እምነት ምክንያት በልማት ሂደት. ወደኋላ እንዳይቀር የተሰራው ሥራ ሕገ መንግስታዊ 


የሴኩላሪዝም መርሆ መሆኑ እንደተጠበቅ ሆኖ ለፈጣን የኢኮኖሚ ልማትና ዕድገት ያበቃንም ጉዳይ 
ነኝው፡፥ 


ስለቪህ የሃገራችን ዜጎች/ሕዝቦች በመ.ሉ ስነ-ልቦናቸው እውቅታቸውንና ጉልበታቸውን በልማት 
ላይ እንዲረባረቡ የማድረግ ጉዳይ የሴኩላሪዝም መርሆ ከማክበርና ከማስከበር ውጭ የሟታሰብ 
አይደለም፡፡ ከዚህ አንጸር ሲታይ ሴኩላሪዝም የፈጣን ኢኮኖሚ ልማትና እንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ 
ግንባታ መሳሪያ መሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 


6.4. ሴኩላሪዝምና መልካም አስተዳዳር 
ከሕገ-መንግስታችን የሴኩላሪዝም መርሆዎች አንዱ በአንቀጽ 25 ስለ እኩልነት መብት 
የተደነገገው ነው፡፡ ይህ ድንጋጌ ዜጎች በመካከላቸው ማንኛውም ዓይነት ልዩነት ሳይደረግ በሕግ 


ፊት እኩል ጥበቃ እንደሚደረግላቸው ያስረዳል፡፡ በዚህ ረገድ በዘር፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ በቀለም 


በ2ታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማኅበራዊ አመጣጥ በሀብት በትውልድ ወይም በሊላ 


አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብት 


52 


በልማት ላይ ለማንቀሳቀስ የሴኩላሪዝም መርሆዎች 


-መ-ጩጨ---፦መመውው፡ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሀ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


አላቸጡ፡› ከዚህ ድንጋ, በመነሳት የሴኩላሪዝም አስተሳሰብ ዜጎች/ሕዝቦች በሃይማኖት/እምነት 
አመለካከታቸው ምክንያት ከመንግስት የሚያገኙት አገልግሎትና/ግንኙነት የተዛባና አድለ'አዊ 
እንዳይሆን  ይከለክላል፡፤ በሃ6ይማኖት/እምነት- አመለካከታቸው ምክንያት ቁፍትሐአዊ የሆኑ 
ጥሮያቄዎቻቸው ሳይመለሱ እንዳይቀሩ ሲመለሱም ማጉላላትና ማጓተት ሳይኖር ፈጣን ምላሽ 
እንዲሰጥ ያስገድዳልነ!ነ 


በዚህ ሀሳብ ዙፈየ ሁለት ሐሳቦችን ብቻ እንደ ምሳሌ ወስዶ ማየት ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ 
ሊያደርገው ይችላል፡፤ አንደኛ የመንግስት ተቋማት አመራሮችና ፈጻሟዎች ከሃይማኖታቸው 
እየተነሱ ለሃይማኖት ተቋማት ጥያቄዎች የሚሰጡት ምላሽ የተዛባና አድሎአዊ ከሆነ የሴኩላሪዝም 
መርሆን የሚጥስ ተግባር ነጡ:፥ የሃይማኖት ተቋማት የሚያቀርቧቸው የአምልኮ ቦታ፣ የቀብር ቦታ፣ 
የይኮታት ፈቅድ ማረጋገጫ በደርግ ዘመን የተወረሱ ተቋማት ይመለስልን ጥያቄና የመሳሰሉትን 
ተገቢውን ምላሸ ሊያገኙ ይገባል፡፡ የመንግስት ተቋማት ቅጥር ዝውውር ዕድገትና ወዘተ... 
በሚያከናውኑበት የሰው ኃይል ልማት ተግባሮቻቸው ላይ የራስን ሃይማኖት/እምነት ታሳቢ ያደረገ 
አመለካከት ይዘው ይህንኑ በተግባር የሚፈጽሙበት ኢፍትሐዊ አሠራር ከታየ መሠረታዊ 
የሴኩላሪዝም ድንጋጌ ጥሰት ይሆናል፡፡ 


ማንኛውም ዜጋ በሚከተለው ሃይማኖት ወይም እምነት ምክንያት በመንግስት የመቀጠር ዕድል 
አይነፈግም፥ በሃገራዬዩ ተዘዋውሮ የመስራትና ኢንቨስት የማድረግ መብት አይነጠቅም፡፡ ይልቄኑ 
ያለውን ዕምቅ ዓቅም ተጠቅሞ የበለጠ ሃብት እንዲፈጥር ይበረታታል፣ ድጋፍም ይደረግለታል፡፡ 


ሁለተኛው ማሳያ በትምህርት ተቋማት የሜከናወን የመማር ማስተማር ሂደት በራስ ሃይማኖት 
መነሻነት በትምህርቴ ማኅበረሰብ ውስጥ ልዩነት በሚፈጥር መንገድ ከተካሄደ የሴኩላሪዝም መርሆ 
የመጣስ ማረጋገጫ ነው፡፡ 

በተለይም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ማኅበረሰባቸውን በሚያስተናግዱበት ወቅት ሃይማኖትን 
ለአድሎአዊ አሠራር ከተጠቀሙበት ትውልድን በቀና አስተሳሰብ የመቅረጽ ሕልማችንን 
የሚያጨናግፍ  ይሆናል፡፡ የተማሪዎች የመኝታ ክፍል ድልድል ፣ የቤተ መጻሐፍት አገልግሎት፣ 
ቱቶራያል አሰጣጥ፣ የትምህርት ነጥብ አሰጣጥ ወዘተ... ሁሉንም የሚመለከተውን ማኅበረሰብ 
በእኩልነት በሚያስተናግድ አሠራርና ጥብቅ ዲስኘሊን ካልተከናወነ ሴኩላሪዝም በግላጭ ተጥሷል 


ማለት ነው፡፡ 
እነዚህና የመሳሰሉት የሴኩላሪዝም መርሆዎች ትግባራዊ ሳይሆኑ የልማታዊ መልካም 
አስተዳደር መርሆዎች የሚሳኩበት ሌላ አቋራጭ መንገድ ሊኖር አይችልም፡፡ ልማታዊ መልካም 


43 





ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


አስተዳደር መርሁወችኙ 

ህዞ ገ ተብለጡ የሚታወቁት የህግ የበላይነት "ግልጸኝነት፣ ተጠያቂነት 
; ወዘኪጋቭዱዲ.ማነት ፈጣን ሦላሽ መስጠትና ና:ትሐዊነት 
የሴኩላሪዝም መርሆዎች 


፣ቅልጥፍናና 
የመሳሰሉት እዚያው እያሉ 
ተደርገው ሊወሰድ የሚችለ ናቸጦ፡፡ 


የሴኩላሪዝም ሠሥርሆ በማይከበርበት ወቅት ዜጎችና ማህበረሰቦች በያዙት የማንነት መገለጫ 
ምክንያት አድሎ እንደሚፈፀምባቸጡ ግልጽ ነው፡፥፡ ለአንዳንዶች ሁሉም አሰራር ግልፅ ለሌሎች 
ደግሞ ዝግ ዩሆናልነ ለአንዳንዶች ፈጣን ምላሽ ይሰጣል ለሌሎች ግን መፍትሄ እንዲያጡ 
ይጆሮጋልነ ጠዝት፥፥ ሁለም ዜጎችና ማህበረሰቦች በእኩል የሚስተናገዱበት ስርዓት ይናዳል፡፡ 


ሴኩላሪዝም በሃይማኖት/እምነት አመለካከት ልዩነት ሳይደረግ ሁሉንም ማህበረሰቦች በእኩል፤ 
በገለል1ጉኝነትና በፍትሐዊነት ማስተናገድን የሚያሰፍን መርሆ በመሆኑ ለሁሉም ማህበረሰብ 
የስርዓቱን ተቀባይነት በማስፈን፤ ሁሉም ማህበረሰብ እኩል ተጠቃሟ መሆን፥ ለሁሉም ያለ አድሎ 
ፈጣን ምላሽ መስጠት፣ ወዘተ የሚያረጋግጥ አስተሳሰብ ነው፡፡ ስለሆነም ሴኩላሪዝምን ከመልካም 
አስትዳደር ነጥሎ ማየት አይቻልም፡፥ መልካም አስተዳደርን የማስፈን ጉዳይ የሴኩላሪዝም 
መርሆን ከመከጉል ውጭ የሚፈፀም አይደለም፡፡ ስለዚህ ሴኩላሪዝም በጥብቅ ዲሲኘሊን የመተግበር 
ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በወቅቱ በሃገራችን በልዩ ትኩረት 


እየትፈጸም የሚገኘውን መልካም ልማታዊ አስተዳደር የማሳካት ጉዳይ እንደሆነ ሊሰመር የሚገባው 
ኝው፡፥፡ 


6.5. ሴኩላሪዝምና ዴሞክራሲ 


በሕጉመንግስታችን ሴኩላሪዝም በሚመለከት እንደ መነሻ ያነሳናቸው ጉዳዮች የዜጎችን 
ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበርን ያረጋገጡ ድንጋጌዎች እንደሆኑ ተመልክተናል፡፡ 
መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው፣ አንዱ በሌላው ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡ የዜጎች 
የሃይማኖት እምነት ነፃነት የተከበረና ሁሉም ሃይማኖቶች/እምነቶች በሕግ ፊት እኩል መሆናቸውን 
የሟደነግጉ የሕጉመንግስታችን አንቅጸች ሴኩላሪዝም የዴሞክራሲ ስርዓታችን አንዱ መርሆ 
መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነው፡፡ ስለሆነም ሴኩላሪዝም የሕገ-መንግስቱ መሰረታዊ መርሆ በመሆን 
በምዕራፍ ሁለት አንቀጽ 11 የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት የተደነገገው የዴሞክራሲ 
ስርዓታችን አንዱ መገለጫ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 


በአንድ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መከበር ያለባቸው የሕዝብ ሌዓላዊነት ጥያቄዎች (ምርጫንም 
ሬዜምሮ) ጀሕገ-መንግስት የበላይነት፣ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር፣ የመንግስት 
ግልጽ አሠራርና ተጠያቂነት፥ የሴኩላሪዝም አስተሳሰብና አሠራር ባልተተከለበት ነባራዊ ሁኔታ 


44 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ሴኩላሪዝም 


የሚሳካ  አይሆንም፤፣፣ ስለዚህ የዳበረ ዴሞክራሲ በሃገራችን የማስፈን ጉዳይ የሴኩላሪዝም 
መርሆዎችን ከመተግበር ተለይቶ የሚታይ አይህሆ'ንም፡፡ 

የሃገራችን የመንግስታት ታሪክ መለስ ብለን ስንመለከት ሠንግስትና ሃይማኖት አንዴ 
እየተዋሃዱ የመጤበትና ሌላ ጊዜ ደግሞ ፀረ-ሁሉም ሃይማኖት የሆነበት ወቅቶች የቅርብ ጊዜ 
ትዝታዎች ናቸውጡ፡፡ እነዚህ ስርዓቶች የሴኩላሪዝም መርህ የማይከተሉ 
መንግስታዊ ሃይማኖት ሲኖር የሌጳሎችን 


ሃይማኖታዊ 


መሆናቸው እንደተጠበቀ 


ሆኖ ፀረ-ዴሞክራሲ እንደነበሩም የሚታወቅ ነው፡፡ 
ሃይማኖቶችና እምነቶች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እንደሚጫን ጥርጥር የለውፖ፡፡ 
መንግስትም የራሱን ሃይማኖት በማይከተሉ ዜጎች ላይ ተፅእኖ ማሳረፉ አይቀሬ ነው፡፡ የእነዚህ 
ተፅእኖዎች ደረጃ የሃይማኖት/'እምነት ነፃነት ከመግፈፍ ጀምሮ በሕግ ፊት እኩል የማይዳኙበትን 
ነባራዊ ሁኔታ በመፍጠር በዜጎች መካከል አለመተማመንና ስጋትን እየገነባ መሄዱ ጸአይቀርም፡፡ 
በአገራችን የተለያዩ የዜግነት ፍረጃዎችን በመፍጠር የህዝቦች ነፃነትን፣፥ እኩልነትንና አንድነትን 
የሚንድ መሆኑ አይሬ ነው፡፡ ይ'ኸም በሃገሪቱ ዴሞክራሲን የሚያቀጭጭና የሕዝቦችን ፖ'ለቲካዊና 
ኢኮኖሟያዊ ተሳትፎ የሚገድብ መሆኑ አይቀርም፡፡ በሌላ በኩል የሴኩላሪዝም ተቃራኒው ፳ንፍ 
የሃይማኖት አክራሪነትና ጽንፈኝነት ብሎም አሸባሪነት መሆኑ እጅግ ሊያሳስብ የሚገባ ነው፡፡ 


ሴኩላሪዝም የመንግስትና የሃይማኖት መለያየትን የሚያሰምር ሲሆን ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ 
አክራሪነትና/ጽንፈኝነት ሃይማኖታዊ መንግስት ከሌለ በስተቀር ሃይማኖት ብሎ ነገር አይታሰብም 
በሟል  የሟደረግ- ርፅዮት-ዓላማዊ | እንቅስቃሴ ነው፡፡ በመሆኑም አክራሪነትና/ጽንፈኝነት 
ሴኩላሪዝምን የሚፃረር ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ተግባር ነው፡፡ 


የሃገራችን የሴኩላሪዝም መርሆ ሃይማኖታዊ መንግስት ወይም መንግስታዊ ነሃ ይማኖት 
እንደማይኖር የሟደነግግ ሲሆን ሕዝባችን ደግሞ የሚፈልገውን ሃይማኖት/እምነት መያዝ የሚፈቅድ 
ለዜጎች የተሟላ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት የሚያጎናጽፍ ነው፡፡ ስለዚህ በአገራችን ነባራዊ 
ሁኔታ የሴኩላሪዝም መርሆዎች በጥብቅ የማክበር ጉዳይ የዴሞክራሲ ስርዓታችንን የመገንባት 
እንቅስቃሴ አካል ተደርጎ መወሰድ ያለበት ነው፡፡ 


በማጠቃለል ሴኩላሪዝም አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብን የመገንባት ሂደት 
ያፋጥናል፡፡ ዜጎችና ማህበረሰቦች የፈለጉትን ሃይማኖትና እምነት ቢከተሉም ከእያንዳንዳቸው 
አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብን ለመገንባት የሚጠቅም እሴት፣ ዓቅም እና ዕድል አለ 
በማመን ይህንን ዕድል በላቀ ደረጃ ለመጠዋም ያስችላል፡፡ ይህንን ፅድል በመጠቅም 
ባች መካከል የማይበጠስ ትስስር እንዲፈጠር መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል፡፥ ስለሆነም 


ብሎ 
በማህበረሰቦ 


45 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ሴኩላሪዝም አንድ የታ 

፡ ፦ ' ዝ ኣ1 ኳ * ጢኑ 

፡ ሪስቲካና የኢኮና ሚ ማህበረሰብን ለመገንባት የሟሚጀያስትል መርሆ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻላል;,) 


፻. የሴኩላሪዝም አተገባበር ተግዳሮቶችና አደጋዎቹ 


፻.1. የሴኩላሪዝም አተገባበር ተግዳሮቶች 


የሲኩላሪዝም መርሆ' መንግስትንና ሃይማኖትን በመለያየት ለሁሉም የሃይማኖቶችና እምነቶት 
ጉቋማትና ተከኃዮቻቸው ከአድሎ ነጻ የሆነ ግንኙነትና አገልግሎት እንዲሰጥና እምነቶፖቻቸውን 
በነጻ እንዲያራምዱ እስፈላጊውን ሕጋዊ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው የሚያስገድድ ሕጉመንግስታኙሂ 
መርሆ ነው፡፡ ነገር ግን ይህንን መርሆ ከማስፈፀም አኳያ በአሁኑ ጊዜ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶች 
አሉ፡፡ 


7.1.1. ያለፈውን የተዛባ ግንኙነት የማስቀጠልና አዲስ የተዛባ ግንኙነት የመፍጠር ፍላጐት 


የፃገራችን ሕዝቦች በሚከተሏቸው ሃይማኖቶች/እምነቶች የተለያዩ ቢሆኑም ተከባብረውና 
ተደጋግፈው ለዘመናት በሰላም አብረው የኖሩበት ታሪካችን በዓለም ደረጃ አምሳያ የሌለው እንደሆነ 
ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ ከዚሁ ታሪካችን በተቃራኒ መንግስታት የራሳቸውን የስልጣን ዘመን 
ለማራክበምና የግዛት ወሰን ለማስፋፋት ሃይማኖትን መጠቀሚያ ሲያደርጉ እንደነበረ የሚታወቅ 
ነው፡፡ በዚሁ ሂደት ያለፉት መንግስታት መንግስታዊ ሃይማኖት ወይም ሃይማኖታዊ መንግስትን 
በመመስረት መንግስትና ሃይማኖትን በመቀላቀል ሲያስተዳድሩ እንደነበር የአጹዎች አገዛዝ ታሪክ 
የሚያስረዳው ነው፡፡ ስርዓቱ ፍጹም ኢ-ዴሞክራሲያዊ ስለነበር በሕዝባችን የተራዘመ ትግልና 
መስዋዓትነት ላይመለስ የተገረሰሰ ነው፡፡ በምትኩም ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሕገ-መንግስት ጉቀርጸደ 
ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡ 


ይሁን እንጂ መንግስትና ሃይማኖት መለያየቱ የሃይማኖቶችን ክብር ሞገስና ጥቅም የነፈገ 
አድርገው በማቅረብና ለሃይማኖቱ ያሰቡ በመምሰል ያለፈው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመለስ 
የሚፈልጉ ጥቂት ግለሰቦችና ቡድኖች ይታያሉሌ፡፡ እነዚህ አካላት የጉዛባ ግንኙነት የማስቅጠል 
ፍላጎትና ዓላማ ያላቸው ናቸው፡፡ በሌላ በኩል በዚሁ ሽፋን ሌሎች የትምክህት አጀንዳዎችን 
ለማራመድ ይጠቀሙበታል፡፡ በሌላ በኩል ሃይማኖታዊ መንግስት ወይም መንግስታዊ ሃይማኖት 
የመመስረት ተራ የእኛ ነው በሟል የዓለም ዓቀፍ የአሀጉር ዓቀፍ የአክራሪነት/ጽንፈኝነት 
አመለካከታቸውን በሃገራችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚረባረቡ ግለሰቦችና ቡድኖች ሲንቀሳቀሱ 
ይታያል፡፡ እነዚህም አካለት አዲስ ተዛባ ግንኙነት የመፍጠር ፍላጎትና ኣላማ ያላቸው ሲሆን 
ለጠባብነት አጀንዳዎቻቸው መጠቀሚያ ያደርጉታል፡፡ በሁለቱም ጽንፎች የሚታየው ፍላጎትና 


46 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩሳሪዝም 


777) ”በቶች ጀጣማጣ ቅምና በሰላም 
ዓላማ የሴኩላሪዝም መርህ ለሁሉም ሕዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የ ሂጠትፖ 


አብሮ የመኖር ዋስትና መሆኑን በገሃድ የሚፃረር ነው፡፡ 
7.1.2. የመንግስት ተቋማትን ለራስ ሃይማኖት መገልገያና ማስፋፊያ የማድረግ ዝንባሌ 


በተደጋጋሚ እንደተገለፀው መንግስትና የመንግስት ተቋማት የእኔ ነው የሚሉት ሃይማኖት 
የላቸውም፥፥ በመንግስት ተቋማት አገልግሎት የሚሰጡ አመራሮችና ሥራተኞች የፈለጉትን 
ሃይማኖት እምነት የመያዝና ያለመያዝ መብት ግን የሴኩላሪዝም ድንጋጌ በመሆኑ መብታቸው 
ነው፡፡ ሆኖም ለሁሉም ሃይማኖት/እምነት ተከታዮች ከአድለአዊ አመለካከትና አሠራር የፀዳ 
ግንኙነት መፍጠርና መማልገል ግዴታቸው ነው፡፡ ከዚሁ በተቃራኒ የራስን ሃይማኖት መሠረት 
የደረገ የመጠቃቅም ዝንባሌና ተቋሙንም በራስ ሃይማኖት መገለጫዎች ለመቃኘት የጫሜደረጉ 
እንቅስቃሴዎች አሉሌ፡፡ 


ይህ በተቋማቱ ውስጥ የሴኩላሪዝም መርሆዎች መጣስ ብቻ ሳይሆን መልካም ልማታዊ 
አስትዳደዴርንም የሚጐዳና ሕዝባችን በመንግስትና በመንግስት ተቋማት የሚኖራቸውን አመኔታና 
እርካታ በእጅጉ የሚጎዳ ነው፡፡ ስለዚህ የመንግስት ተቋማት አመራርና ሠራተኛ ማንኛውንም 
ዓይነት የሴኩላሪዝም አስተሳሰብን ከሚፃረሩ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች መቆጠብና ገለልተኛና 
ፍትሕዊ አገልግሎት ለማቅረብ ራሱን ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡ ስለዚህ የየመንግስት ትቋማት 
ሕገመንግስታዊ ትልዕኮን በሚወጡበት ወቅት የሴኩላሪዝም መርህ ለድርድር የማይቅርብ ጉዳይ 
መሆኑን በመረዳት ሕዝቡን በታማኝነት ለማገልገልና ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን 
ለማስጠበቅ የገቡትን ቃል እያከበሩ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል፡፡ 


7.1.3. የትምህርት ተቋማትን የሃይማኖት ማስፋፊያ የማድረግ ዝንባሌ 


በሕገ-መንግስታችን አንቀጽ 11 መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው ተዴደንግጓል፡፡ 
የሟለያዩበትን መንገድ ሲያስቀምጥ መንግሥት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡ ሃይሣኖትም 
በመንግሥት ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገባ ይገልጻል፡፡ በተጨማሪም በአንቅጽ 90/2 ትምህርት 
በማናቸውም ረገድ ከባሀል፣ ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ተፅዕኖ ነፃ መሆን እንዳለበት ተደንግጓል፡፡ 


የዜጐች የእምነት ነፃነትና የሃይማኖት እኩልነት በተሟላ መንገድ እንዲከበር የመንግሥትና 
የሃይማኖት መለያየት፣ የመንግሥትና የግል የትምህርት ተቋማትም የትምህርት ስርዓታቸው 
ከማንኛውም ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ነፃ ማውጣት ግዴታ መሆኑን መገንዘብ 
ይገባል፡፡ ከዚህ አፈፃፀም ውጭ የዜጐች የእምነት ነፃነትና የሃይማኖት እኩልነት ጉዳይ የተሟላ 
ዴሞክራሲያዊ መብት ሆኖ ሊተገበር አይችልም፡፡ በዚህ ዙሪያ ሕገ1ጉመንግስታችን ያስቀመጣቸውና 


47 





ስገ መንግሥታዊ ጦርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


በስ ፡፡ሻ-.፡ ስክ ዴሞክራሲያዊ መብቶች አከባበር አንቅጽ 18 የተቀመጡት 
ዓኮል መከበር የለባቸው መብቶች ይሆናሉ ማለት ነውጦ፡፡ 
ሴኩላሪዝምን በመንግሥትና በሕዝብ የተምህርት ተቋማት በጽናት የማረጋገጥ ጉዳይ ሕጉ 
መንግስታችንን የማክበርና የማስከበር ጉዳይ ነጡ,፣ የዜጐቻችንን የተሟላ ሰብዓ፲ዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብችቻችቸጡን የማረጋገጥ ጉዳይ ነጡ፥፥ ለሕግ የበላይነት የመገዛትና ለሁሉም ብዝሃነቶች ነፃነትና 
እኩልነት የመቆም ግዴታን የመጠጣት ጉዳይ ነው፡፡ ከመዋእለ-ህፃናት እስከ ከፍተኛ ደረጃ 
የሚገኙት የመንግስትና የግል የትምህርት የተቋማት ዜጎችን ከመጥፎ ስነ-ምግባር በመጠበቅ በገንቢ 


የስነ-ዜጋ እሴት የሚታነፁባቸው መሆን ይገባቸዋል፡፡ 


ሴኩላሪዝምን በትምህርት ጉቋማት የማረጋገጥ ጉዳይ ደግሞ በተለየ መንገድ ሊታይ የሚገባው 
ነውጡ፥፡ የትምህርት ተቋማት ብቁና በስብዕናው ሙሉ የሆነ አገር ተረካቢ ዜጋን የማፍራት ኃላፊነት 
የወሰዱ ትቋማት ናቸው፡፡ እነዚሁ ተቋማት የአገራችንን የወደፊት እጣ ፈንታ ብሎም የህዳሴ 
ጉዚችን ስኬት የሚወስኑ ትቋማት ናቸችው፡፡ በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የታነፁ ዜጐች 
የሚወጡባቸው ጉቋማት ናቸፕው፡፡ 


በጥናትና ምርምር፣፥ በፈጠራና ስርፀት የተካኑ ተቋማት ናቸው፡፡ የመማር ማስተማር 
ፓትግባራቸው ከየትኛውም ተፅዕኖና ቁጥጥር በፀዳ መንገድ መፈጸም ያለበትና ሁሉም የትምህርት 
አደረጃጀትና ማህበረሰብ ሙሉ ጊዜው ለዚሁ ዓላማ ብቻ እንዲያውል ይጠበቃል፡፡ 


የትምህርት ተቋማት የተገለፁትን አገራዊ ግቦች ሊያሳኩ የሚችሉት የተቀበልዋቸው ተማሪዎች፣፡ 
መምህራንና የአስተዳደር ሠራተኞች ሕገ-መንግሥታዊ ስርዓቱን በተሟላ መንገድ ማክበርና 
ማስከበር ሲችሉ ብቻ ነው፡፥ ተቋሞቹ የፀረ-ሴኩላር ዝንባሌዎችንና ተግባራትን የሚስፋፉባቸው 
ከሆኑ የትምህርት ጥራት መጓደል ብቻ ሳይሆን የአገርና የሕዝብን ጥቅም የማያስጠብቁ ጉቋማት 
መሆናቸው የማይቀር ነው፡፡ የአገርና የሕዝብን ህልውና የመጠበቅና ስራ የመፍጠር ችሎታ 


የሌላቸው፣ የአገር ተረካቢነት ሚናን በአግባቡ ሊወጡ የማይችሉ ዜጐች የሚራረክቱበትን ፅድል 
የሚያሰፉ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 


የትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ልቀት፣ የጥናት የምርምርና የፈጠራ ስራዎች ልቀትና 
የማኅበራዊ አገልግሎቶች ልቀት ማዕከላት እንዲሆኑ የሚጠበቅና መንግሥትና ሕዝብ ከፍተኛ 
፡ 


ገንዘብና የሰው ሃብት እያፈሰሰ የሚገኝ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ጤናማ ያልሆኑና የሴኩላሪዝምን መርህ 
የሚቃረኑ ዝንባሌዎች እየተበራከቱ የመጡበት ሁኔታ ታይቷል፡፡ 


=ከ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


መን ብ በተለቦዩ የሃይማኖቶች 
በተቆቋዩም በተማሪዎች ላይ በማነጣጠር የትምህርት ተቋማት ማህበረሰብ በተለያዩ የሃ. 


ጥላ ስር በማደራጀት በሰፊው የመንቀሳቀስ ፍላጎት ያላቸው አካላት አሉ፡፡ ሃይማኖትን ው 
ያደረገ የተማሪዎች አተባበል፤ የመኝታ ክፍሉች ድልድል፣ የቱቶሪያል አሰጣጥ፣ የውጤት ምዘና፣፥ 
የቤተ-መፃህፍት አገልግሉት፤፥ ወዘተ ተግራዊ የማድረግ ዝንባሌ የሚታይባቸው ግሰቦችና ቡድኖች 
የሚታዩባቸው አጋጣሚዎች ጥቂት አይደለም፡፦ በተለይም የሃይማኖት ትምህርት ማሰፋፊያ 
ቋማት ሳይሆኑ በመደበኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ካሪኩለም ቀርፀው መፃህፍት አሳትመውና 
መምህራን ቀጥረጡ ሃይማኖትን የሚያስተምሩ ወይም ስለሃይማኖት የሚያሰተጥምሩ የትምህርት 
ተቋማት በአፈጣኝ ማስተካከያ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡ 


፻.1.4.. የሴኩላሪዝምን መርሆ ፀረ-ሃይማኖት አቋም አድርጎ የመመልከት ዝንባሌ 


የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ሴኩላሪዝምን እንደ መርህ ሲቀበል ዜጎችን ሃይማኖት አልባ 
የማድረግ ፍላጐት እንደሌለው ይታወቃል፡፡ ዜጎች/ሕዝቦች የፈለጉትን ሃይማኖት/እምነት የመከተል 
ነፃነት በሕገ መንግስታችን የተረጋገጠ መብት  ነው፡-፡- የመንግስት ተቋም ሁሉንም 
የሃይማኖት/እምነት ተከታዮች ለማገልገል የተቋቋመ ሃይማኖት የለሸ ተቋም መሆኑ ለሁሉም 
ሃይማኖቶች ነፃነትና እኩልነት ሲባል እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ ሕዝባችንም የራሱን ሃይማኖትና 
እምነት የመከተል መብቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የሌላውን ማመን ሳይጠበቅበት መብቱን በማክበር 
በሰላም አብሮ የመኖር እሴቱን ማስቀጠል ይጠበቅበታል፡፡ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ከሕገጉ- 
መንግስታችን በመነሳት የማይፈቅደው ነገር ቢኖር መንግስታዊ ሃይማኖት ወይም ሃይማኖታዊ 
መንግስት የማቋቋም ዝንባሌ ነው፡፡ 


በዚሁ ጉዳይ መፈቀድ የሌለበት ሃይማኖትን ሸፋን በማድረግ የኪራይ ስብሳቢነት ፍላጐት 
ማራመድነ የአቋራጭ የፖለቲካ ስልጣን ጥማትን ለማርካት መንቀሳቀስና የህዳሴ ጉዚችንን 
ለማጨናገፍ የሚደረጉ ድብቅና ግልጽ እንቅስቃሴዎች ብቻ ናቸው፡፡እነዚህ ጉዳዮች በሕገጉ- 
መንግስታችን አንቀጽ 27(5) የተመለከቱና ገደብ የተጣለባቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡፣ 


7.1.5... የሴኩላሪዝም መርሆ ሲጣስ ተጠያቂነት በአሠራር ተደግፎ የማይተገበር መሆኑ 


በሰነዱ በተለያዩ ክፍሎች ሴኩላሪዝም ከሰላም ልማት መልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲ ጋር 
ያላቸውን ጥብቅ ትስስር አይተናል፡፡ ስለዚህም ሴኩላሪዝም በሃገራችን ሁኔታ መተግበር የህልውና 
ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ሴኩላር ያየልሆነ ግንኙነት/አገልግሎት ከሕገ-መንግስታችን ጋር 
. ያየሟጋጭ ፀረ- ሰላም፣ ዐረ-ልማት፣ ፀረ መልካም አስተዳደርና ፀረ-ዴሞክራሲ የሆነ አመለካከትና 
ተግባር ይሆናል ማለት ነው፡፡ 


49 


ዊ። 


ሕገ መ 
ንግሥታዊ መርሆ'ዎችና ለኩላሪዝም 


ስለዚህ በአመለካከት ስርሀጎ 
ሲገኙ የመንግስት 
ኣስከአሁን 


፡ በአሠራር መመለስ የቦለባቸችጡጠ 
ተቋማት «ኙ ስ 
በጉሟላ 1 ከ ርች የሚጠየቁበትና ሕጋዊ እርምጃ የሟወሰድበት አሠራር 
በቂ ትኩረት ን ን የተከረጋ አይደለም፥፤ የመንግስት ተቋማት አመራሮችና ፈጻሚዎች 
: ሰጥተው የተንቀላቀሱበት አጀንዳሥ አይደለም፡፡ 

ከዚህ ነባራዊ ሁኒ» በመነላት ፥ 
ግንኙነት ላይ 


ጉዳዮች እንዳለ ሆኖ " ተጥሰው 


መንግስት ተቋማት በተለይም ከዜጎች ጋር በሟኖራቸው 
ሲኩላረዝም በተሟላ መንገድ መተግበሩን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡ በዜጎች 
#ቻርትርም በግልጽ መደንገግና ተገልጋዩ ማኅበረሰብ ተጥሶ ሲገኝ ቅሬታውን የሜሟያቀርብበትና 
ዴጣን ምላሸ የሚያገኝበትን አሠራር መትከል አንገብጋቢ ጉዳይ ይሆናል፡፡ 


የዩ!ዩቿማት የትቅሬታ ሰሟ ኮሟቴ እና የዲሲኘሊን ኮሟቴ አሠራር በጉዳዩ ላይ የተሟላ ግንዛቤ 
እንዲኖረው በማድረግ ጦ.ሉ ሠራተኛው በሴኩላሪዝም ዙሪያ የሚፈጠሩ ጉድለቶች እንዳይኖሩ 
እንዲረባረብና ጉድለቶች ሲገኙም አፋጣኝ እርምት እንዲወስድ የጋራ መግባባት ላይ ሊደረስ 
ይገባልነ፡ የእርምት እርምጃዎችም እየተወሰዱ እንደማስተማፈሪየም ጭምር ጥቅም ላይ ሊውሉ 
ይገባል፡፥፡ 


7.2. የሴኩላሪዝም አተገባበር ጉድለት የሚያስከትለው አደጋ 


የሴኩላሪዝም መርሆን ማስከበር ካልተቻለ በርካታ አደጋዎችን የያስከትላል፡፡ 


የመጆመፈያው 
አደጋ ሕገ-መንግስትን ያለማስከበር፣ የሕግ 


የበላይነትን ያለማስጠበቅ ነው፡፡ በሕገ-መንግስት 
የማይመራ ሃገርና ማህበረሰብ አደጋው ህልውናን የሚፈታተን እንደሆነ ለሁሉም ግልፅ ነው፡፡ 


ሴኩላሪዘም ሕገ-መንግስታዊ ድንጋጌ በመሆኑ በየትኛውም ገፅታና መንገድ የሚገለፅ ቀለል ተዴርጎ 


ለወጳፅድ አይችልም፡፡ ስለሆነም ሴኩላሪዝምን የለማክበርና የለማስከበር ማለት ህገ-መንግስታችንን 
መጣስ ማለት ነ7ው፡፡ 


ሁለተኛው አደጋ የሴኩላሪዝም መርሆ ካልተከበረ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እውን ሲሆን 
አይችልም፡፡ ዴሞክራሲ የማስፈን ጉዳይ ለሁሉም ሃይማኖቶች በእኩል ከማገልገል ውጭ ሊታሰብ 


አይችልም፡፡ ሴኩላሪዝም ተግባራዊ ካልተደረገ ዴሞክራሲ እየቀጨጨ በሂደትም ፀረ-ዴሞክራሲ 
አሰራር እየነገሰ መሄዱ አይቀርም፡፡ 


ሶስተኛው ሴኩላሪዝምን ባለማስፈፀም የሚከሰት አደጋ የመንግስት ተቋማት የሃይማኖትና 


እምነት ማስፋፊያ የመሆን ፅድል የሚያስከትል መሆኑ ነው፡፡ ማንኛውም የመንግስት ትቋም 
የተደራጀና በርካታ የሰው ኃይል የተሰባሰበበት ማዕከል ነው፡፥ በዚህ ተቋም ሴኩላሪዝም 
በማይተገበርበት ጊዜ የተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነት ተከታዮች የራሳቸውን ሃይማኖት ለማስፋፋት 


50 


፡“ ራቲ ያ ራፊ 


ሕገ መንግሥታዊ መርሆዎችና ሴኩላሪዝም 


ሯፖ * ጾ ፆያያ፤ መበጁችጁሯ፡ % 
ፆያ” የሚወዳደሩበት መሆኑ አይቀርም፤› በዚህ ምክንያት አገልግሉቶችም አድለ' የሚፈፀምባተው፡ 
4 ለእነዚህ ተቋማት የሚመደብ በጀትም ከሃይማኖታዊ መነፅር እየተቃኘ ለቅርምት 

” 
።፡ /) ዓቁ/ . 'ጸቦ ኢ] 7; ዖ/ 1 #,4 ። "ዲዚ ሠ ፈጀ 
1 2:1. ለ ነጡ፡፥ 1ቋማት የሃይማኖት ማስፋፊያና የውድድር መነሃሪያ እንሀ) 


፡- እንዲዳርግ 
ያደርጋል፡፡ 

3፤ “4"ሦዘ፣፡ 7 ያ ፡ 
የም አቁሃይጣማኖት ተቋማትም በመንግስት ተቋማቱ ያሉትን ተከታዮቻቸው እየመዘኑ የተለየ ትሰስር 
167 ፡ 
[ “| “ያእንዲፈጥሩ በሂደትም እገሌ ተቋም የእገሌ ሃይማኖት ደጋፊ ነው የሚል አስተሳሰብ እንዲፈጠር 


ጄነ 
ንላ.1'2 "ዴር.ጋጋል፡፡ 


271፲2- ራተኛው አደጋ አክራሪነትን የሚያስከትል መሆኑን ነው፡፡ ከመርሆ የወማ አካሄድ፣ ሕጉ- 
ው መ መርሆ የማይከበርበት አፈጻጸምና ፖለቲካዊ ሁኔታ ለሁሉም ጎጂ ተግባራትና 
› ፈጻሚዎች የተከፈተ በር ነው፡፥ በሃይማኖቶች መካከል እና በሌሎችም ማንነቶች መካከል 
: መራራቅና ቅራኔ እንዲፈጠርነ ይህም እየተባባሰ በመሄድ ወደ አክራሪነት እንዲያድግ የሚያደርን 
ፅድል  ይፈጥራል፡፥ ስለሆነም ሴኩላር መርሆን ያለማክበር አክራሪነትን የሚያስፋፋ ሁይታ 


እንደሚፈጥር ግልፅ ሊሆን ይገባል፡፡ 


በአጭሩ የሴኩላሪዝም ድንጋጌዎች ያለመከበር ወይም ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በተሟላ 
መንገድ በማይከበርበት ወቅት የሕግ የበላይነት ይጣሳል፡፡ ይህም ተመልሶ ሰላምን ያናጋል፡ 
ልማትን ይደናቅሩፋል፥ እንዲሁም መልካም አስተዳደርን ብሎ ነገር ሊታሰብ አይችልም፡፡ ሰብዓዊና 
ዴሞክራሲያዊ መብቶችም ይጣሳሌ፡፡ ስለዚህ የሴኩላሪዝም አስተሳሰብና ድርጊትን ጥያቄ ውስጥ 
የሚያስገባ የትኛውም እንቅስቃሴ በሃገራችንና በሕዝቦቻችን ሕልውና ላይ የተነጣጠረ አደጋ መሆኑ 
አይቀሬ ነው፡፡ ይህንኑ ጠንቅቆ በመገንዘብ በአንድ በኩል የሴኩላሪዝም አመለካከት ግንባታን 
ማጠናከርና በሌላ በኩል ደግሞ ተጥሶ ሲገኝ አፋጣኝ የእርምት እርምጃ የሚወሰድበትን አሠራር 
መዘርጋት እንገብጋቢ ጉዳይ ነው፡፡ 


8. የሴኩላሪዝም ትግበራ አቅጣጫዎችና የተቋማት ሚና 


የመንግስት ተቋማት ተልዕኮዎቻቸውን በሚፈጽሙበት በማንኛቸውም ወቅት የሴኩላሪዝም ህጉ- 
መንግስታዊ መርሆን መከተል፣ መፈፀም እና ማስፈፀም ሕገ-መንግስታዊ ግዴታቸው መሆኑን 
በጥብቅ መያዝ አለበት፡፡ ሴኩላሪዝምን በተሟላ መንገድ ለመተግበርና በየጉተቋሞቻችን መተግበር 
ያለባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 


አንደኛ ሴኩላሪዝምን የሚመለከት ተከታታይነት ያለው አመለካከት ግንባታ በአመራሩና 
፤ በየፈጻሟው መካሄድ አለበት፡፡ ይህንን አስተሳሰብ የሚያሰርፁ ሥልጠናዎችና ግምገማዎች 'ከሌሎች 


